સેશ્ક્રેટીસની સફર 


હેંડુસ્થાનની ગામ્ય સ્થિતિ સંખંધી કેટલાક સંવાદો ) 
પ. 


સુ લેખક 
મ. જ્ેઇન, એમ.સી., આઈ.સી.એસ. 
ગુરગામ જીલ્લાના માજી રપ્મુફી કૌરને 





એચ. ૪. ધિ રાઇટ જાનરેબલ-તરાર્ડ. ઝર્વિતૃ_ 


વાઇસરોય અને ગવનેર-જનરલની પ્રસ્‍તાવના સહિત 





બએક્સફડે ચુનિવસિટી પ્રેસ 
. સુંબઈ કલકત્તા મદ્રાસ 


૧૯૨૯ 


હ 
સમપણુ 
ગુરગામ જીલ્લાના લોકો જેઓએ સાથે મેં અને મારા કુટુંબે 
કામ અને રમત ગમતમાં ઘણાં સુખમય વરસો 


કાઢયાં છે તેઓને આ પુસ્તક 
સમાપત કરવામાં આવે છે 


લધાપ , 
હ અમદાવાદ ષ્ટ 
સિ 
હો નિ 
ગૂજરાતી કોૉપીચઇઈટ-સંપ્રહ 
ત્‌૪ન્ત્્ત 


પૂં 


011880 1૪ ૫. ?. 982500#81%ક& ક 118 10100151 ઇ1£88 
11.7, 0130402 84%&0₹ 105૪, 803809 
412 
01.8 888 9% ઘ્ઇડા'1ઇ£ 3111.₹0108, ૦3₹01૪ 0₹321508819૪₹ 285588 
છે. 1, 8011121350, ૩10010 180510, 80૩4૫ 


પ્રાસ્તાવિક બે બાલ 


આ પુસ્તક, મારા માનવા પ્રમાણે, તેના લેખક અનૅ 
ગુરગામના ગ્રામ્યજન જેમની સાથે એ લેખકને લાંખા વખત 
સુષી ગાઢ પરિચય ઢુતો તેમની વચ્ચે થચેલી ઘણી વાત- 
ચીતોનો અહેવાલ છે. મેં સુસ્તક આનંદપૂવક વાંચ્યું છે, અને 
જે બધું કાય અવ્યારે “ ગુરગામના પ્રયોગ ” તરીકે પ્રસિદ્ધિ 
પામ્યું છે તે આખા હેંડુત્રથાનમાં સવત્ર દાખલ થાય અને 
સફળ ખને એ [હેંદુસ્થાનના હિત માટે હું અંતરથી ઇચ્છું છું. 

આ પુસ્તકમાં જે ખધી વાતો લખાઈ છે તે સપણ અને 
ભારપૂવક લખાઈ છે; અને એથી ગ્રોમ્ય જીવન ઉપર ઘણે પ્રકાશ 
પડે છે. સી. બ્રેઈને જે દોષ દેખાડ્યા છે તે તેણે 
ખતાવેલાં કારણુ ઉપરથી સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે, અને મને આશા 
છે કે જેને ઉદ્દ્શીને આ પુસ્તક લખાયું છે-ગુરગામના ગ્રામ્ય- 
જન-તેએ। પુસ્તકમાં દર્શાવેલા ઉપાય યોગ્ય રીતે સ્વીકારશે. 
પણુ એમાં ચે એકે વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે અને 
તે એ છે કે સુધારશે ધીમોજ થાય, અને આપણે સહુએ 
જે કંઈ કરવાનું છે તે એ છે કે તે ખરા માર્ગે ચાલે અને તેનો 
પાચોા! પાકો નંખાય. આટલું થશે તો લોકો પોતાની મેળે 
સમજશે કે આમાં સૂચવેલા ફેરફાર તેમના પોતાના હીત. માટે 
છે અને સુધારાના ઉત્સાહી આઘ ચોજક દ્ર થાય તોપણુ તેખા 
એ કાર્ય ચાલુ રાખશે. 

સોક્રેટીસને તેના સમકાલિન લોકોએ મારી નાંખ્યા ઢુતા 
તે એટલા માટે કૈ સોકેટીસ તેમને અતિ સ્પટ રીતે અને 
ખહું ખહુ વાર કહેતા હુતા કે તેઓ ખોટા છે અને પોતે ખરા 


૪ 


છે. મી. ખ્રેઈનના સંબંધમાં મને એવી ભીતિ નથી; કારણુ 
કૈ તેણું અને તેની આએ માત્ર ઉપદેશ જ આપ્યો નથી, પણુ 
પોતાના જીવનબ્યવહારથી સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે તેઓ જે કઈ 
કહે છે તે સામાન્ય મ્રામ્યજન પણુ ગ્રહુણુ કરી પોતાના બ્યવહારમાં 
ઉતારી શકે છે. હેંદુસ્થાનના ખીજા ભાગોમાં તેમને દાખલે 
લેવાયો છે અને કેટલીક જગ્યામાં જમીનદારો તેમ ખીજી કૈટલીક 
જગ્યાઓમાં સહકારી મંડલે કે એવી ખીજી સંસ્થાએ એ 
દાખલાનું અનુકરણુ કરવા લાગ્યાં છે એ જાણી મને ખહુ હર્ષ 
થાય છે. મને ખાત્રી છે કે ખેતીપ્રધાન હિંદુસ્થાનના પ્રજા- 
જનને એક વાર આપણે એ સમજાવી શકીએ કે તેમન 
સુખસંપત્તિની વૃદ્ધિની ચાવી તેમતાજ હાથમાં છે તો પછી 
હિંદુસ્થાનના જીવનના સંગઠનની શરૂઆત ખહુ સારી થઈ છે 
એમ આપણે માનીએ તો કંઈ ખોડઠું નથી. 

આ ખાખતમાં મી. બ્રેઈનનું પુસ્તક આપણે માટે ખહું 
સારૂં માગેદશીક છે અને એ માટે જે સવે લોકે હિંદુસ્થાનની 
શૈયતનું હીત ચિંતવી રહ્યા છે તેમને હું એ પુસ્તક વાંચવાની 
તેમ તેનો ઉપયોગ કરવાની ખાસ શલામણુ ફરૂં છું. 


અર્વિન 
૨૧ જાનેવારી, ૧૯૨૯ 


લેખકની પ્રસ્તાવના 


સોક્રેટીસ એ એક વૃદ્ધ આખાબોાલા માણુસ છે અને 
તેના હેતુ અને ભાવ શુદ્ધ અને સરલ હોવાને લીધે તેમ જ 
તે જે કાંઈ કડવું મીડું કહે છે તે આપોઆપ સજના રૃપમાં 
જણાઈ આવતું હોવાથી લોકે તેને પ્રેમ અને માનપૂવક સાંભળે 
છે. તેની આટલી ખધી કડવી વાણીમાં જે કાંઈ સત્ય ન હોત 
તેમ જેમને તે આવાં કડવાં વેણુ કહે છે તેમને માટે તેના 
દિલમાં ખરો પ્રેમ ઉભરાતો ન હોત તે લોકે તેનું સાંભળત 
નહિ એટલુંજ નહિ પણુ તેઓએ તેને પોતાના ગામોમાંથી 
* કયારનાયે કાઢી મૂકયા હોત. 

આપણુ સહુને આપણુને સત્ય કહેવા માટે આવા 
સોકેટીસની જરૂર છે. ગામડાંએનાં બાળક જેમ મેલથી ખરડા- 
ચેલાં છે તેમ આપણે સહુ દંભથી ભરેલાં છીએ. અને મીઠું- 
મીઠું અને ગોળગોળ આલી આપણે, જેમ ગ્રામ્યલેકે 
પોતાનો તેમ પોતાનાં બાળકોના સૈલ ઘરેણાં પહેરાવી ઢાંકે 
છે તેમ ઢાંકીએ છીએ. 

સોકેટીસ આ જાતના માણુસ નથી. તેને કાળાને કાળું 
કહેવામાં જરા ચે હુરરત આવતી નથી, અને જે જે ગામડાંએ। 
તે જુએ છે તે બધાંને સુધારવાનો તેણે દઢ નિશ્ચય કર્યા છે, 
અને તે તેમને સુધારે છે પણુ ખરા. જીએ આ ખધા ખાઠા, 
તે ઢુવે બધે ઠૈકાણે જવામાં આવે છે : જીઓ આ પાયખાનાંએ, 
તે હુવે ગામડે ગામડે થતાં જય છે : જુએ, હુવે ઘરેણાં પહેરવાને 
ચાલ ફેરી ગયો છે અને આગળની માફક લોકો ખહુ ઘરેણાં 
પહેરતા નથી: જુઓ આ બોય સ્કાઉટસની ટોળીઓ, તે 


દ 


હેકઠેકાણે કાર્ય કરી રહી છે: આ રહી છોકરીઓ જે સંખ્યા- 
ખંધ છોકરાઓની નિશાળે ભણુવા જય છેઃ શીળી કઢાવવાને 
ચાલ તેમ રસી મૂકાવવાનું પણુ હવે સામાન્ય થયું છે : સંખ્યા- 
ખંધ રહુટો; લોહઢાનાં હુળા: ૮-એ નંખરનું ઘઉંનું ખી: નવી 
જાતની શેરડી: સેંકડો ખેંકની શાખાઓ અને તેમાં જમા 
થચેલી સુમારે પચીસ લાખની મૂડી: નાટકો: જાદુઈ ફાનસના 
ઉપચોગ સાથે અપાતાં વ્યાખ્યાનો: ગ્રામ્ય શાળા : ગૃહ શાળા : 
હિસ્સાર જાતના ખળદોઃ સ્ત્રીંઆના ખગીચાઓ: સ્ત્રીએ 
માટે સંસ્થાએ : બાળકોની રમતો વગેરે વગેરે ઘણું નવું થયું 
છે. વિશેષતઃ આખો જીલ્લો જાગત થયો છે અને તે પ્રચોગ 
કરવા તેમ સુધારા દાખલ કરવા તત્પર છે. 

સોક્રેટીસ ઘણી વાર બહુ કંટાળો આપે છે, તેની વાત- 
ચીત તદ્ન સાદી છે અને તે એકની એક વાત ફરી કૂરી 
કહ્યા કરે છે. પણુ એમ કરવાની એને ટેવ પડી છે એટલે 
એ ક્યે જ જાય છે. વળી તે, ગામડાઓમાં ચાલી રહેલા ખધા 
અનર્થના જે ઉપાય ખતાવે છે તે છેક જ સાદા છે. એ સવ તેણે 
અનેક વાર લોકોને કહી સંભળાવ્યું છે અને તે નૂટી જૂદી 
દેછિએ, પણુ તે વાત એકદમ લોકોના ધ્યાનમાં આવતી નથી. 
એમ છતાં સોક્રેટીસ થાકે એવા માણુસ નથી અને કૈટલીક 
વાર તો તે લોકોને જગૃત કરવા માટે ખાણુ જેવાં તીખાં 
વચન કહે છે. કોઈ કોઈ વાર તો ગાળ પણુ દઈ દે. તે આ 
પ્રમાણે ચાખખા મારે છે છતાં ગ્રામ્યજન, પોતાનો સ્વભાવ 
સામાન્ય રીતે સ્હેજ જલદ હોવા છતાં, તેનાં વચન પ્રેમપૂર્વક 
સાંભળે છે અને એ વચનની કડવાશ અને તીખાશ મનમાં 
રાખતા નથી. 


૭ 


આ પુસ્તકમાં જે વાતો કરવામાં આવી છે તે 
ગામડાઓમાં વાતચીતના પ્રસંગમાં તેમ વ્યાખ્યાનોમાં સેંકડો 
વાર કહેવામાં આવી છે. 

લેખકનો સુખ્ય અને એકમાત્ર હેતુ ગ્રાસ્યજનને 
વિચાર ડરતા કરવાને છે. ફુનિયા ફરવા લાગી છે એટલે 
આગળ જે રિવાજ સારા અને ઉપયોગી હાય તે અત્યારે ઘણી 
વાર તુકશાનકારક ખને છે. આપણે આપણુ ખધા રિવાને 
અને ખધી ટેવોની પૂરી કસોટી કરવી જેઈએ છે, અને તેમાં 
અત્યારની સ્થિતિમાં આપણાં આરેગ્ય, સુખ તેમ સંપત્તિ વગેરેની 
વૃદ્ધિ કરવામાં કૈટલું કામ આવે એવું છે એ તપાસી લેવું 
જોઈએ છે. એ બધામાં જે કાંઈ સારૂં અને ઉપયોગી હોય 
તે તો અવશ્ય રાખવું, પણુ એમાં જે કાંઈ ખરાખ હોય તેને 
તુરત જ જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવું જેઈએ. આ સિવાય જે 
કાંઈ નવું સારૂં હાય તે પણુ લેવું નેઈએ. લેખક આટલું કરી 
શકશે તો તેને લાગશે કે તેનો સમય નકામો ગયો નથી, 
અને ગ્રામ્યજન પણુ તેણે કહેલાં સખ્ત વચન માટે દિલગીર 
થશે નહિ. ર 


એફે., એલ. બ્રેઈન 


અનુક્રમણિકા 


અતિ અગત્યતી ચાર 
વસ્તુએ 

તાવ ર 

સાતિભેદ અને ક 

ધરેણાં અને આ્રીઓનું સમાજમાં 
યોગ્ય સ્યાન 

પાણી, ખબળતણુ અને 
ખાતર ૦૦૦ 

ગામડાંતી શુદ્ધિ અથવા 
“ સ્વાશ્રય” 

નિરાધારપણું અથવા “ એની 
મેળે થાય'' 

ગ્રામ્ય યુતરાએ। જ 

સ્્રીઓનું સન્માન કરવું . 

રૂડા રિવાજ અને શિક્ષકનો 
આદશ 

ગામનો પટેલ 

પરદેશ્ષતેો પાઠ 

પ્રજનના હાકેમ કે સેવક ? 


પૃછ 


૪૪ 


પ૦ 


પહ 


૬૦ 
19૦ 


--.*કક-લઝન૦,.ઝ.ઝઝ.......સનનન ન્ઝઝન.જઝ્ન્-ન્ક-ન્----------ન૦----- 
---..._--.-----------2:--- નઝર... --. --..---_------નણુર,.લાાણુ-લઇન્‍તાક, 
__.. ____-.------------------------------- 


મનુષ્ય અને ન્નનવર્‌ વચ્ચેનો 
ભેદ 

ભડી ટેવો 

ત્રણુ ધણી હ 

શિહ્નણુ 

સુધારાને ખર્ચ 

ખેતીનો સુધારા 

સેવાને ભાવ ક 

સાચા ધનને નાશ 

ઉડાઉપણું 

નબળા ખૂંટીઆ 

ખે મ્હોટા ભંડાર 

નશીબ 

સુખી ગામડાંઓ ર 

ખી. એ., એલ્્‌ એલ્‌, ખી. 

છેકરાએનાં છોકરાંએ... 

કાયડોા 

હા, જ: અને સદિક્ષણુ 


છેવટની સલામ 


પૃછ 


૮૧ 

૮૬ 

હબ 

હદ 
૧૦૩ 
૧૧૧ 
૧૧૭ 
૧૨૨ 
૧૨૭ 
૧૩૪ 
૧૩૭ 
૧૪૧ 
૧૪૪ 
૧૫૨ 
૧૬૦ 
૧૬૭ 
૧૬૯ 
૧૮૧ 


અતિ અગત્યની ચાર વસ્તુએ। 


સોક્રેટીસ એક વખત એક ગામડામાં ગયા અને ત્યાં લોકોને 
“રામ રામ” કર્યા બાદ પૂછયું કે “ભાઇએ, આપ જાતે 
કેોણુ છો?” 

એટલે પેલા લોકોએ ઉત્તર વાળ્યો કે “અમે કણુખી 
એટલે જમીનદાર છીએ. ” 

આ ઉપરથી સોકેટીસે ચારે ખાજુ નજર નાંખી ન્નેયું તો 
ખધે ય ગંદવાડ અને દારિદ્રય દેખાયાં. (આ ગામડાને નહેરનું 
પાણી મળતું ન હોવાથી વરસાદ ઓછે થાય ત્યારે પાણીની 
તંગીને લીધે પૂરો પાક થતો ન હતો.) આ સ્થિતિ ન્નેઈ સોક્રેટીસે 
પોતાની હુમેશની રીત સ્ુજખ પ્રશ્ના પૂછવા માંડયા. 

તેણે કહ્યું: તમે જમીનદાર એટલે તો જમીનના માલેક, 
ખરૂં ના? 

એક કણુખીઃ હા, એમજ. 

સોકેટીસઃ: ત્યારે તો તમે ધનવાન હોવા જેઇએ. 

કણુબીઃ ના રે ભાઈ અમે ધનવાન કેવા ? તમને એટલી ચે 
ખખર નથી? (સોકેટીસ કયા પ્રકારનો માણુસ હતો એ તેઓ 
જાણુતા ન હુતા.) * 

સોકેટીસઃ ત્યારે પછી તસે કહ્યું ને કે તમે જમીનદાર 
છે. જમીનના માલેક હોવા છતાં ધનવાન ન હો એ કૅમ બને? 

કણુબીઃ (સોક્રેટીસને જસક એળખી શરમાતાં કહે છે.) 
સોકેટીસજી, અમારી ભલ થઈઃ અમે જમીનદાર છીએ એવું 
અસે તમને કહ્યું એમાં અમારી કસૂર થઈન (હવેથી તેએ સોકેટીસને 
ઉત્તર દેવામાં સાવધાન રહેવા લાગ્યા.) 


ર્‌ 


સોકેટીસ: ત્યારે મારા ભલા મિત્રે. તમે કોણુ છો? 

કણુખીઃ અમે તો માણુસ છીએ. 

સોક્રેટીસઃ માણુસ તો તમે હોવા જ નેઈએ. વાર્‌, પણુ 
મનુષ્ય પશુ કરતાં તો બહુ ઉત્તમ હરશે. નહિ વાર્‌ ? 

કણુખઓીઃ ખરેખર, એમાં વળી પૂછવું જ શું ? 

આ વેળાએ સોક્રેટીસે એક ખહુ મેલા છોકરાને એક સ્વચ્છ 
ગલુડીઆ સાથે રમતો જેયો. 

સેક્ેટીસઃ પેલો છોકરો ખહુ મેલે છે. 

કણુખીઃ હાજી. અંહિ છોકરાંઓ ખહુ ન્હાવાંધોતાં નથી. 
અસે ગરીખ લોક છીએ એટલે અમારી સ્ત્રીઓને રસોઈ, વાસીદું, 
દળણું વગેરે કામ ખહુ કરવાનું હોય. આને લીધે ખાળકોને 
નહુવડાવવા ધોવડાવવાને વખત રહેતે નથી. ી 

સોકેટીસઃ પેલું ગલુડીઉ ખદ સ્વચ્છ છે, નહિ વાર્‌? 

કૅણુખીઃ હાજી. એની મા એને રોજ વારંવાર ચાટી સાક્‌ 
રાખે છે. 

સોકેટીસઃ પણુ તમે તો હુમણાજ એમ ડહેતા હુતા કે 
મનુષ્ય પશુ કરતાં ખહુ ઉત્તમ છે. ત્યારે આ પેલું બાળક આ 
સ્વચ્છ ગલુડીઆ કરતાં વધારે સારૂં જેઈ એ. 

કણુખીઃ મહારાજ, અમને માક્‌ કરો. અમે ભુલ્યા. પશુ 
કરતાં ચોા્ખાઈમાં તો અસે ઉત્તમ નથી લાગતા. 

સોક્રેટીસ: વારૂ, પણુ મતુષ્ય ભણેલાં છે અને પશુ ભણેલાં 
નથી, એટલું તો ખરૂં ના? 

એક કણુખીઃ (ઉતાવળીએ થઈને) ચોક્કસ, મનુષ્ય લખે 
વાંચે છે અને તેમની પાસે પુસ્તક પણુ પુષ્કળ હોય છે. 

સોકેઢીસઃ તમે લખી શકે છે? 


કણુખીઃ ના, મહારાજ. 

સોકેટીસઃ (બીજાને) અને તમે? 

કણુખીઃ નાજી. 

સોકેટીસઃ (ત્રીજાને) અને તસે? 

કણુખીઃ હું પણુ નથી જાણુતો.- 

સોકેટીસઃ પણુ તમે હુમણાજ કહેતા હુતા ને કે તમે 
માણુસ છે? 

કુણુબીઃ મહારાજ માકે કરોઃ અસે હોર જેવા છીએ અને 
કંઈએ જાણુતા નથી. 

સોકેટીસ: પણુ ગાય પોતાનાં વાછરૂને સ્વચ્છ રાખે છે” 
અને તમે તમારાં બાળકોને સ્વચ્છ રાખતાં નથી તો પછી તમે હોર 
જેવા કેમ ગણાઓ ? 

કણુખીઃ હુવે આપને શું કહેવું? 

સોકેટીસઃ તમે માણુસમાં ખપવા માંગતા હો તો તમારૂં 
પહેલું કત્તવ્ય તમારાં ગામડાં અને તમારાં ખાળકેને સ્વચ્છ 
રાખવાનું છે. ગામડાંને સ્વચ્છ રાખવા માટે તમારે ખધેો કચરે, 
ગંદવાડ, મેલું વગેરે ગામડાની બહાર છ ફ્રીટ ઉંડા ખાડા ખોદીને 
તેમાં નાંખવા જેઈ એ, અને ખાળકોને રોજ નહુવડાવવાં જેઈ એ. 

કણુખીઃ મહારાજ, અમે એ પ્રમાણે કરીશું અને તેમ 
કરવાનું અમે તરત લઈએ છીએ. 

ત્યાર પછી સોક્રેટીસે તેમની સાથે થોડું ફેરી કેટલીક વધારે 
વાતચીત કરી એટલામાં તો તેઓ આ પહેલે પાઠ ભૂલી જવા 
લાગ્યા. એકાએક તેમની નજરે એક *ગીંગો છાણુનો નાને દડો 
પોતાના દર તરકફ્‌ રેડવી જતો ચડયો. આ જેઈ પેલા 





“૦-4૦-૭ 


* મળનો જવડેઃ એનાં નામ ન્નૂદાં ન્નૂદાં છે 


રન 


કણુખીઓમાંના એકે વગરવિચાયેં હુસી કહ્યું: “જુઓ, મહારાજ; 
આ ગીંગા એ કવું વિચિત્ર પ્રાણી છે! ભગવાને એવું ક્ષુદ્ર 
પ્રાણી કેમ ખબનાજ્યું હશે ? 

સોકેટીસઃ ભગવાન ખરેખર અદભત છે. આ ગોંગો 
છાણુના દડા ખનાવી તેમને પોતાના દરમાં રેડવી લઈ ન્ય છે 
અને તે જમીનની અંદર હુવા કે પ્રકાશ વગર રહે છે. ખરૂં કે ? 

કણુખીઃ હાજી, ખરેખર, એ એમજ રહે છે. 

સાકેટીસઃ તમારી વડએઓ અને દીકરીઓ છાણાં થાપે 
છે ત્યારે તેમની સાથે તેમનાં બાળકો જય છે. આ વખતે આ 
ખાળકો છાણુને લઈને રમે છે કે નહિ? 

કણુખીઃ છાણાં એ તો અમારૂં ખળતણુ છે અને એ 
વગર તો અમારે ચાલેજ નહિ. 

સાકેટીસઃ એ હું હમણા નથી પૃછતો. એ વિષે વળી 
કોઈ દિવસ આપણે વાત કરીશું. આજે તો હું એજ પૂછવા માગું 
છું કે તમારી સ્ત્રીઓ અને છેોકરાંએ છાણુ થાપે છે કૈ નહિ? 

કણુખીઃ (જરા શંકાશીલ થઈને) હાજી: તેએ એમ 

છે 


ન્શ્ઈ 


કરે છે. 
સોક્રેટીસઃ તમે ગારના જે ઘરોમાં રહો છે તેમાં ખારીયો 
હાય છે ખરી કે? 

કણુખીઃ અમને ચોરનો ડર લાગે છે, મહારાજ. 

સોકેટીસઃ હું એ નથી પૂછતો. જે બધા ય ખારીઓ રાખે તો 
સહુનાં ઘર સરખાં થાય અને તેથી ચોરની સંખ્યા વધવાની નથી. 
વળી, ચોર શા માટે ચોરી કરે છે એ વિષે પણુ આપણે કોઈ 
દિવસ વાત કરીશું. અત્યારે તો હું એટલુંજ પૂછતો હતો કે 
તમારા ઘરમાં બારી છે કૈ નહિ. 


પ 


કણુખીઃ નાજી, અમારે ખારીએઓ નથી. 

સોકેટીસઃ તો પછી તમારા ઘરમાં અધારૂં રહેતું હશે. 

કણુખીઃ હાજી. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તમે છાણાં થાપો છે અને હુવા અને 
પ્રકાશ વગરનાં ઘરમાં ૧હોા છે; ત્યારે તમે પેલા ગીંગા કરતા 
કઈ રીતે ચઢીયાતા થયા? 

કણુખઓીઃ તમે કહો છે એ ઉપરથી લાગે છે કે અમે 
ચહીયાતા નથી. 

સોકેટીસઃ તો પછી સંનુષ્ય તરીકે ગણાવા માટે તમારે 
તમારાં ઘર અને ખાળકે। સાફ ઉપરાંત છાણાં થાપવાનું ખંધ 
કરવું નેઈએ અને તમારા ઘરમાં બારીઓ મૃકવી નેઈ એ. 

કણુખીઃ હાજી, આપનું કહેવું બરાખર છે. 

આ વખવે તેઓએ એક મુતરી નેઈ: આ કુતરી છ 
ગલુડીઆં--ત્રણુ નર અને ત્રણુ માદા--ધવરાવતી હુતી અને 
તેમને તે ચાઢી સાફ કરતી હતી. આ ટોળીમાંના કોઈએ તેમના 
તરક એક પત્થર જંકયો અને તેમને ઢાંકી કાઢવા હાક મારી. 
આ નઈ સોક્રેટીસે કહ્યું: “એવું મા કરો. એ કુતરી કેટલીક 
રીતે માણુસો કરતાં ચઢી જાય છે.” 

આ સાંભળી પેલા કણુખીઓને જરા માઠું લાગ્યું પણુ સોક્ેટીસ- 
નાં કડવાં વેણુની બીક લાગતી હોવાથી તેએ કાંઈ બોલ્યા નહિ. 

ત્યાર પછી તેએ ગામઠી પ્રાથમિક શાળા પાસે આવી 
પહોંચ્યા. આ શાળામાં સુમારે ત્રીસેક છોકરાએ ભણુતા હુતા, 
સોક્રેટીસ સ્હેજ વિચારમાં પડેલા દેખાયા અને પછી તે બોલ્યા : 
આ ગામમાં કોઈ કન્યાએ હોય એમ લાગતું નથી. 

કણુખીઃ કૈમ નહિ. છોકરાએ છે તેટલીજ છેકરીએ। ઢુશે. 


ન 


સોકેટીસઃ તો પછી આ શાળામાં છોકરાએ છે તેટલીજ 
છોકરીએ પણુ હાવી ન્નેઈએ. 

કણુખીઃ (ઢુસીને) ના, નાઃ અમારે ત્યાં છોકરીએ ભણુતી 
નથી. એ તે છોકરાએ માટે ભણુવાનું હોય. 

સોકટીસઃ ત્યારે તમે છેકરાએ અને છોકરીએ વચ્ચે 
ભેદભાવ રાખો છોને? 

કણુખીઃ એમાં વળી નવાઈ ૨? છોકરીઓએ કોને જેઈ એ ? 
છોકરાઓજ સહુ કોઈ ઈચ્છે છે. 

સોકેટીસઃ પણુ છોકરાએ અને છોકરીઓનાં માખાપ તો 
એક જ છે, ખરૂ ને? 

કુણુખીઃ હાજી. 

સોકટીસઃ તમારી પોતાની માતાઓ એક વખત છેકરીઓ 
હુશોે કે નહિ? 

કણુખીઃ હાજી. 

સોકટીસઃ સ્ીનું કામ ઘર સાચવવાનું છે, ખરૂં કે? 

કણુખીઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ અને જેમ સ્ત્રી સારી તેમ તેનું ઘર પણુ સારૂં રહે, 
અને તેનો ધણી અને તેનાં છોકરાં પણુ વધારે સુખી થાય, ખરૂં કે? 

કણુખીઃ હાજી, ચોક્કસ. 

સોક્રેટીસઃ તો પછી તમારે છોકરીઓને તમારા છોકરાએ 
કરતાં ચે વધારે સારી રીતે રાખવી જેઈએ. કારણુ કે તેઓનું કામ 
તમારા ઘર સાચવવાનું અને તમારી પોતાની તેમ તમારાં 
ખાળકે।ની સંભાળ લેવાનું છે. 

કણુબીઃ હાજી. તમે સાચું કહો છો અને અમારી વાત 
ખોટી ઠૅરી. 


૭ 


સોક્રેટીસ: ત્યારે તો તમારા કરતાં પેલી મુતરી જેને તમે 
હાડહાડ કરો છો તે ડાહી ઠરી, કારણુ કે તેને તેનાં બધાં ખચ્ચાં 
ઉપર એકસરખો પ્યાર છે અને કુતરાઓ વ્હાલાં અને મુતરીએઓ 
દવલી એમ નથી. 

કૅણુખીઃ મહારાજ, હુવે અમારે શું કરવું? અમારૂં ખધું ય 
અવળું લાગે છે. 

સોકેટીસઃ હુવે તમારે માણુસમાં ખપવું હોય તો ત્રણ 
વાનાં નહિ પણુ ચાર વાનાં કરવાં ઘટે છે. 

૧ ખધેો કચરો, ગંદવાડ, મેલું વગેરે ગામની ખહાર છ 
ફ્રીટ ઉંડા ખાડા ખોદી તેમાં નાખી ગામને સાફ્‌ રાખવું અને 
ખાળકોને સાફ્‌ રાખવાં. 

૨ છાણાં ન થાપવાં. 

૩ ઘરમાં ખારીએ રાખવી. 

૪ છોકરીઓને છોકરાઓની માક્‌ેકજ શાળામાં સોકેલવી. 

કુણુખીઃ જી, આપ ખરૂં કહો છે. આટલું અમે ન કરીખે 
ત્યાંસુધી અમે માણુસ ગણાવા લાયક નથી. 

સોકેટીસઃ (ઉઠતાં ઉઠતાં) વારૂ, હુવે મારે ઘેર જવું 
જેઈએ કારણુ કે મોડું થયું છે. આજે મને તમો સહુને મળી 
આનંદ થયો છે. મને ઘેર એકલા રહેવું ન ગમે તો કેરી કોઈવાર 
ફરતો ફે્‌રતો આવું તો તમારે કાંઈ હરકત તો નથી ને? 

કણુખીઃ: જરાયે નહિઃ અમેતો આપ જેવાને જેઈ બહું 
ખુશી થયા છીએ અને આપ ખીજીવાર અંહિ આવશે વ્યારે 
અમને માણુસ થયેલા જેશે।. 

સોકરેટીસઃ મને પણુ એવી આશા છે. વારૂ; નમસ્કાર. 

કૅણુખીઃ નમસ્કાર, મહારાજ, નમસ્કાર. 


તાવ 


સોક્રેટીસ ખીજી વાર એ ગામડામાં આવ્યા ત્યારે વ્યાંના 
ઘણુ લોકે તાવની બીમારીથી ખાટલે પડયા હુતા. 

તેણુ કહ્યું: આ તો ખહ ભયાનક કહેવાય. આ તાવને 
કાંઈ ઉપાય જ નહિ હાય, હિતો આવા શાણા લોક આમ ખાટલે 
પડી ખીમારી ભોગવે નહિ. 

આ સાંભળી એક ભૈયા જે યૃરોપના સ્હોટા યુદ્ધમાં 
લશ્કરમાં રહ્યો હતો તે બોલ્યોઃ લશ્કરમાં હું હતો ત્યાંસુધી 
મને કોઈ દિવસ તાવ આવ્યો ન ઢુતો. ત્યાં તો પ્રત્યેક અઠવાડીએ 
નકાસું પાણી ભરાઈ રહ્યું હોય એવા ખાડાઓમાં થોડું ગ્યાસલેટ 
નાંખવામાં આવતું અને અમારે અઠંવાડીઆમાં બે વાર કવીનાઈન 
લેવું પડતું અને રોજ મચ્છરદાનીમાં સુવું પડતું. કોઈ દિવસ અમે 
મચ્છરદાનીનેો ઉપચોગ ન કરીએ તો અમને શિક્ષા થતી. 

સોકેટીસઃ તો પછી આ ખધા લેક અંહે કેમ માંદા રહૅતા 
હશે? મને લાગે છે કે આ ભાઈએ હુમણાં જણાવી એ જાતની 
સર્વ સંભાળ તો. ખધા લેતા ઢુશે જ. 

ગ્રામ્યજનમાંના એકઃ એણે તો અમને એ વિષે કોઈ દિવસ 
કઈ કહ્યું નથી, અને અમને નથી લાગતું કે એ વાત સાચી હોય 
કેમકે પોતાના ઘરમાં એ પ્રમાણે થતું નથી. 

સોક્રેટીસ: કેમ, ભાઈ, આ ખધા શું કહે છે? તમારા 
જેવા સમજુ માણુસના ઘરમાં તો સહુને માટે મચ્છરદાની હુશે 
તેમજ સહું કવીનાઈને લેતાં હુશે; અને તમારા ઘરની પાસે 
આવેલા પાણીના ખાડાઓમાં ગ્યાસલેટ પણુ તસે નાંખતા હશે જ. 


હ 


ભૈચોઃ હું તો થોડીક મચ્છરદાનીઓ પણુ લાવ્યો હતો, 
પણુ કોઈએ તેનો ઉપયોગ નહિ કર્યો તેથી મારી સ્ત્રીએ તેનાં 
પણેરણુ કરાવી નાં'ખ્યાં. 

સોક્ેટીસઃ ખરેખર, તમારા ઘરનાં માણુસોએ તમારા 
હુકમને અનાદર તો નહિજ કર્યો, હોય. તસે પોતે મચ્છરદાની 
વાપરી હુશે અને તેમ કરી તમારે દાખલો પણુ બેસાડયો હશે. 

ભેચોઃ હું ચે મારી મચ્છરદાની હુસેશ વાપરતો નહિ અને 
ખીજાંયે ન વાપરતાં. 

સોકેટીસઃ તો પછી લશ્કરમાં તસે જે નિયમમાં રહેવાનું 
અને ખીજાઓને રાખવાનું શિખ્યા તે તમને ઘેર કાંઈ કામ લાગ્યું 
નહિ એમ દેખાય છે. 

ભૈચોઃ હાજી, એ તો એમ જ છે. 

સોક્રેટીસઃ અને તાવથી કેમ ખચવું એ ખધું તમને લશ્કરમાં 
શિખવ્યું એ પણુ નકાગુું ગયું. 

ખીજાઓ તરફે ફરી સોક્રેટીસે તેમને કહ્યું : “ અને ભાઈએ, 
તમે કવીનાઈનેનું નામ તો સાંભળ્યું છે ને ? ” 

ગ્રાસ્ચજનઃ હાજી. નામ તો સાંભળ્યું છે. શાળામાં 
મહેતાજીએ . તેને વિષે વાત કરી છે અને કોઈકવાર ગામના શેઠને 
ત્યાંથી અમે કવીનાઈનની ગોળીએ માગી લઈ આવીએ છીએ. 

સોકેટીસઃ તો પછી તસે કવીનાઈન રોજ કેમ લેતા નથી ? 

ગ્રામ્યજનઃ ગોળીએ શૈઠને ત્યાં ખુઢી ગઈ છે. 

સોકેટીંસઃ આ કવીનાઈન ખહું લાભકારી છે, ખરૂં કે? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી, એમાં જરા ચે શક નથી. 

સોક્રેટીસ: તે વેચાતું મળતું હશે, ખરૂં? અંહિં નહિ તો 
અંહિથી ગાઉ દોઢ ગાઉ પેલું મોટું ગામ છે વાં તો હશેજ. 


૧૦ 


એક જણુઃ વ્યાં તો જેઈએ તેટલું મળે છે. 

સોકટીંસઃ એક દિવસનો તાવ એટલે રૂપીઆ અર્ધા 
રૂપીઆનું નુકશાન થતું હરો કે? 

ગ્રામ્યજન : અત્યારે તો રોકડા એક રૂપીઆનું નુકશાન 
રોજ ચઢે છે કારણુ કે લણુણીનેો વખત છે. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે કવીનાઈને ખહુ સૌંઘું હશે એમ લાગે છે. 

ગ્રામ્યજનઃ તમને તો ખખર છે કવીનાઈન એવું કાંઈ 
માંધું નથી. એ તો બહુ સસ્તું મળે છે. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તમે પેલે ગામ તો રોજ કાંઈને કાંઈ 
લેવા જતા ઢુરો।. 

ગ્રામ્યજનઃ જી, રોજ જવાનું થાય છે. 

સોક્રેટીંસઃ અત્યારે કવીનાઈન જેવી ખીજી કઈ અગત્યની 
ચીજની તમારે જરૂર છે? 

ગ્રામ્યજનઃ કેઈ નહિ. 

સોકેટોસઃ ખીજું જે કાંઈ જએેઈએ એ તમને તમારા શેઠ 
મફત આપતા નથી. 

ગ્રામ્યજનઃ નાજી: અમે ભીખારી નથી. 

સોકેટીસઃ તો પછી તમે કવીનાઈનિ કેમ મક્ત માગી 
આવો છો? 

ગ્રામ્યજનઃ એ તો અત્યારસુધી કોઈ કોઈ ઠેકાણુ મક્‌ત 
વંહેચાય છે એટલે લઈ આવીએ છાંએ. 

સોકેટીસઃ એ પ્રથમ સરકારે મકત વંહેચ્યું અને હજુસુધી 
કોઈ ભલા લોક મક્‌ત વંહેચે તેથી આપણે તે મફતજ લેવું એમ 
અથે કરવાનો નથી. થાડાએક પૈસા બચાવવાનો લોભ કરો અને 
પરિણામે આવા ઉપયોગી લણુણીના વખતે તમારો અમૂલ્ય સમય 


શરૃ ૧૪૮૯૮૮ 


જાય અને ડદાચિતૂ તાવમાં કોઇનું મૃત્યુ પણુ થાય એ વ્યાજબી 
કહેવાય ખરૂં કે? 

ગ્રામ્યજનઃ નાજી, અમે ભૂલ્યા. અમને મારે કરો. અમે 
હમણાંજ જઈ એક વષને માટે સામટું કવીનાઈનિ લઈ 
આવીએ છીએ. 

સોકેટીસઃ પણુ મચ્છરદાનીના સંખંધમાં શે વિચાર કર્યો ? 

ગ્રાસ્યજનઃ (વિચારમાં પડીને) એ તે સ્હોટા માણસનું 
કામઃ અસે તો ગરીખ કહેવાઈ એ. 

સોકેટીસઃ પણુ તમારા કાનમાં તો સોનાનાં કોકરવાં છે 
અને તમારાં ખાળકોનાં હાથપગમાં સોનારૂપાનાં ઘરેણાં છે એનું 
કેમ? એથી કાંઈ તાવ ડ્ર રહેશે? 

ગ્રામ્યજનઃ એથી તો એ ન રહે. 

સોકેટીસઃ તો પછી આ ધરેણાં કરતાં મચ્છરદાનીએ લેવી 
એ વધારે સારૂં કે નહિ ? 

ગ્રામ્યજનઃ તમારા કહેવા ઉપરથી એમ લાગે છે ખરૂં. 

સોકેટીસઃ તમને તમારાં બાળકો બ્હાલાં છે, ખરૂં ના? 

ગ્રામ્યજનઃ એમાં પૂછવુંજ શું હોય. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તો તમને ઘરેણાંવાળા પણુ ખીમાર બાળક 
કરતાં ઘરેણાં વગરનું સાજુંતાજીુ ખાળક ન્નેઈને આનંદ થાય 
ખરૂં કે? 

ગ્રાસ્યજનઃ જી. 

સોકેટીસઃ સારે મચ્છરદાની અને થોડું કવીનાઈન એ 
કાનની વાળી કે ઢાથની ખંગડી કે કેડના કદોરા કરતાં વધારે 
જરૂરનાં કે નહિ? 


ગ્રામ્યજનઃ હાજી, એમજ. 


ફર 


સોકેટીસઃ ત્યારે તો મને આશા છે કે તમે હુવે આ 
પ્રમાણું કરશો, કારણુ કૈ જરાક સંભાળ રાખ્યે આટલાં ખધાં 
માણુસો તાવની ખીમારીથી પીડાતાં ખચશે અને તમારાં ખાળકો 
પણુ સાજાંતાનાં રહેશે. 

ગ્રામ્યજન : ભલે મહારાજ, અસે તમારી શાણી શિખામણુ 
પ્રમાણે વર્તશું. 

સોક્ેટીસ$ વારૂ, જારે હું હુવે જઈશ, નમસ્કાર. 

ગ્રામ્યજન : નમસ્કાર, મહારાજ, નમસ્કાર. 





જ્ઞાતિભેદ અને આભડછેટ 


એક વખત સોક્રેટીસ ગામના સોટેરાએ સાથે બેસી 
હુમેશની માકક વાતચીત કરતા હુતા એવામાં ત્યાં એક ચમાર 
આવ્યો. તેને જેઈ ત્યાં બેઠેલા ખેડુતોમાંથી કોઈએ તેને 
તિરસ્કારપૃવક ટ્ર બેસવા કહ્યું. આ જેઈ સોક્રેટીસે પૂછયું કે એવો 
એણે શે! અપરાધ કર્યો છે કે એને ટૂર બેસાડો છે ? 

લોકોએ ઉત્તર આપ્યો કે એ ચમાર છે તે દ્ર બેસે જ તો. 

સોક્રેટીસઃ ચમાર છે એટલે ટ્ર કેમ બેસે? 

ગ્રામ્યજનઃ એની એવી ઢુલકી જાત .છે અને તે 
અસ્પૃશ્ય છે. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તમને તે અડે તો તમે અભડાઓ, 
ખરૂં કેર 


૧૩ 


ગ્રામ્યજનઃ હાજી, 

સોકેટીસઃ તમે સહું આ ગામમાં જન્મ્યા છો કે? 

ગ્રામ્યજજનઃ એવો પ્રશ્ન કેમ પૂછયો ? એનું કારણુ કાંઈ 
સમજાણું નહિ. 

સોક્રેટીસ: કારણુનું તમારે શું કામ છે? હું વૃદ્ધ માણુસ 
છું એટલે મારા વિચારા આમવેમ દોડ્યા ડરે. 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી, અસે અહિ જન્મ્યા છીએ. 

સોકેટીસઃ કોઈ ખાળક જન્મવાનું હોય ત્યારે તમે કોઈ 
અનુભવી સ્ત્રીને પાસે રાખતા ઢુશેા, ખરૂં કે? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી, અમારા ગામમાં જ એક સુયાણી છે. 

સોકેટીસઃ આ સુયાણી કેઈ ઉંચી જ્ઞાતિની ઢુશે. 

ગ્રામ્યજનઃ ના, ના. ઉંચી જ્ઞાતિની સીએ એવું કામ ન કરે. 

સાકેટીસઃ ત્યારે એ કામ કેણુ કરતું હરે ? 

ગ્રામ્યજનઃ અંહિ એક ચુડી* એ કામ કરે છે. 

સોકેટીસઃ આ દાઈ સ્ત્રીઓને ખાળકોનેો પ્રસવ થવાને 
હોય ત્યારે તેમને અડે છે ખરી. 

ગ્રામ્યજનઃ અડે જ તો. 

સોકેટીસઃ અને બાળકને પણુ પ્રથમ તો તેજ અડે છે 
અને તેના મ્હૉંમાં પોતાની આંગળી પણુ નાંખે છે. 

ગ્રાસ્યજનઃ હાજ, 





ચુડા નામની એક અસ્પૃશ્ય જતિ છે. પંન્નબમાં આ વગેની આ્રીઓ 
દાઈનું કામ કરતી હશે એમ લાગે છે. આપણે ત્યાં સુયાણીએ અસ્પુક્ય 
વર્ગતી નથી હોતી પણુ જેને આપણું નીચલા વર્ગ માનીએ છીએ તેમાંની 
હોય છે અને અમૂક અ'શે તે અસ્પુશ્ય છેજ. સામાન્ય રીતે તેની આભડછેટ 
આપણે માનીએ છીએ. ી 


૨૪ 


સોકેટીસઃ ત્યારે તો તમારી સ્રીઓઆ, તમારી માતાઓ 
અને તમે સહુ જન્મતાં જ અભડાએલા છે. આમાં તમારી જાત 
કયા રહી ? 

આ સાંભળી આ ટોળીમાંના કેટલાક સ્હેજ ક્રોધે ભરાયા 
પણુ તેઓમાં જે સમજુ હુતા તેખા આ ખાખતમાં થતી ભલ 
જોઈ શક્યા અને શરમાઈ ગયા. 

સોક્રેટીસ: તમારા ઢાથમાં કાંટો વાગે અને હાથ સૂજી આવે 
ત્યારે તમે શું કરો છો ? 

ગ્રામ્યજનઃ: અસે હાથ મટે નહિ ત્યારે ડાકટર કને જ એ 
છીએ. 

સાકેટીસઃ આ ડાકટર તો ચુડો હોય છે ને ? તમારે ત્યાં 
દાઈ આવે છે તેનો ધણી કે નહિ? 

ગ્રામ્યજનઃ: ના, ના. તમે આમ કેમ બેોલે। છે ? ડાકટર 
તો ઉચ્ચ જાતિના ભણેલા માણુસ છે. 

સોકેટીસઃ તમારી ઞાય વીઆવાની હોય ત્યારે તમે કેને 
બોલાવા છો? 

ગ્રામ્યજનઃ કેઈ સારો ભરવાડ આએ વાતને! જાણુકાર 
હોય તેને. 

સોકેટીંસઃ ત્યારે ખાળકને! પ્રસવ થતાં સ્ત્રીને પીડા થતી 
હુરે તેમ એે વખત મૂશ્કેલીવાળા અને કદિ કદિ વિકટ પણુ 
હરે. 

ગ્રાસ્યજનઃ હાજી. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તમને તમારી સ્ત્રીએ ઉપર ખહું પ્રેમ 
હોય એમ દેખાતું નથી, અને તે અને તેમનાં બાળકો મરે કે 
જીવે એ વાતની પરવા જણાતી નથી. 


દપ 


ગ્રામ્યજનઃ આપ એમ કેમ બોલો છે ? અસે સ્રી 
પૈસા ખર્ચીને પરણી લાવીએ છીએ એટલે અમને આએ! 
બ્હાલી હોયજ; અને અસે બાળકોને ખહુ ઈચ્છીએ છીએ તેમ 
તેમના ઉપર પ્યાર પણુ ખહુ કરીએ છીએ. તો પછી એમને 
મરવા કેમ દઈએ? 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તમારો હાથ સૂજી આવે ત્યારે તમે 
ડાકટર કને જાઓ છો, તમારી ગાય વીઆવાની હોય ત્યારે કોઈ 
અતુભવી ભરવાડને બોલાવો છો, પણુ તમારી સ્ત્રીને બાળક 
અવતરવાનું હોય ત્યારે કોઈ શુદ્ર જાતિની ગંદીમાં ગંદી સીને 
બોલાવો છો એનું કેમ સમજવું ? 

ગ્રાસ્યજનઃ (પોતાની ભૂલ ન્નેઈ ને) મહારાજ, અમને માકે 
કરોઃ અમે બહુ અખુધ છીએ. 

સોકેટીસઃ તમે કોઈ ઉચ્ચ જાતિની કે તમારા વગેની 
સ્રીઆને રાજકોટ કે અમદાવાદ ઈસ્પીતાલમાં સુયાણીનું કામ 
શિખવા સોક્લેો અને તેઓ તમારી સ્ત્રીઓને પ્રસવકાર્યમાં 
સફાઈથી, સુઘડતાથી અને સમજણુપૂવક મદદ આપે એ આવીગંદ્ટી 
અને અખુધ સુયાણીઓના કામ કરતાં વધારે સારં, ખરૂં કે નહિ? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. અમે તુરતજ એકાદ બે સીએ ને 
સુયાણીનું કામ શિખવા મોક્લીશું. આ ખાખતમાં અમે આવા 
બેદરકાર અને ઘાતકી હુતા એનું અમને ભાને ય નહેતું. 

સોકેટીસઃ હુવે આ આભડછેટની વાત કરીએ. મળગુત્રની 
આભડછેટ લાગે કૈ નહિ? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તમે મળસુત્ર અને ગંદવાડ કઈ રીતે દ્રર 
કરા છો? 


દ 


ગ્રાસ્યજનઃ એ બધાને ભંગીઆએ ગામ ખટઢાર નાંખી 
આવે છે. 

સાકેટીંસઃ તેએ વખતે ગામની અંદર પણુ એ ખધું ભેગું 
કરે છે, નહિ ? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. એ લોકો આળસુ છે એટલે એમ 
પણુ કરે છે. 

સોકેટીસઃ તમે સવારમાં કળશે કયાં જએ છો ? 

ગ્રામ્યજનઃ ખેતરમાં. 

સોક્રેટીસઃ ઘણી વાર ગામની પાસે અને અદર પણુ બેસો છો, 
ખરૂં કે? અને કોઈવાર તો રસ્તા ઉપર પણુ ખેસેો છે, નહિ વારૂ ? 

ગ્રાસ્યજનઃ (શરમાઈ ને) આવું ખને છે ખરૂં. લોક એવા 
આળસુ છે કે તેમને જરા ટ્ર જતાં આકરૂં લાગે છે. 

સોકેટીસઃ આ મળગુત્ર તડકે સુકાતું હશે, નહિ ? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 

સોક્રટીસઃ અને પવન હોય ત્યારે એ ખધું હુવામાં ઉડતું 
હરે, નહિ કે ? 

ઞામ્યજનઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ અને તમારાં રાર સવારે સીમમાં જાય અને 
સાંજના પાછાં પૈર આવે ત્યારે તેમતા જવા આવવાથી ધળ ઉડતી 
હુરી, ખરૂં કે ? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 

સોક્રેટીસ: વળી ન્યારે વરસાદ વરસે છે ત્યારે આ ખર્ષ: 
ધળ ધોવાઈ નદી કે તળાવમાં જાય છે અને એ પાણી તમારાં ઢે। 
પીએ છે અને તસે તેમાં નહડાઓધુએ છો અને વખતે એ 
પાણી પીવા માટે પણુ વાપરો છે, નહિ વારૂ ? 


૧૭ 


ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ આ ધૂળને ગારો થતો હુશે અને એ કચરી 
તમે ઘેર આવતા હશો, ખરના? 

ગ્રાસ્યજન : હાજી. 

સોકેટીસઃ અને એ ધૂળ ઉડી તમારા દાણા વગેરેમાં 
પડતી હરો, નહિ વાર્‌? 

ગ્રામ્યજન? હાજી: એમ પણુ ખને. 

સોક્રેટીસ: એની એ ધૂળ કોઈ વખત ઘરમાં પીવાના 
પાણીમાં તો કોઈ વાર ખાધાપીધાની વસ્તુમાં પણુ ઉડી પડતી ઢુશે. 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ ત્યારે રોજ આ ધૂળના કંઈક ભાગ તમારા 
ખાવાપીવાની સાથે તમારા પેટમાં જતો હરે. 

ગ્રાસ્યજનઃ જી. એમ પણુ બને. 

સોકેટીસઃ હુવે આપણું આગળ કહી ગયા તે પ્રમાણે 
છૂળમાં મળમૂત્ર તેમ મેલો કચરો ધળ રૂપે ક છે, ખરૂં કે? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તમે તો એ તમારા પેટમાં જવા દો છે. 

ગ્રામ્યજન: વાત તો ખરી લાગે છે. 

સોકેટીસઃ વળી એ શ્વાસ વાટે પણુ તમારા પેટમાં જાય છે. 

ગ્રાસ્યજનઃ હાજી, જય છે ખરી. 
સોક્રેટીસ: તો પછી તમે તો પળેપળે તમારા ખાવામાં; 
'ઊવામાં અને શ્વાસ લેતાં અભડાતા રહા છે. હુવે ઢેઢ 
ગીયાની વાત કયાં રહી? નો આમ છે તો પછી તમારી 

ચ જાતિનું અભિમાન રા'ખ્યા વગર અને હેઢ ભંગીને અસ્પૃશ્ય 

કેરે 1 તિરસ્કાર ન કરતાં, તમારા ગામની ખહાર ઉંડા ખાડા ખોદી 


કે 


૫૯ 


તેમાં ખધો ગંદવાડ અને કચરો નાંખવો અને એ ખાડાઓને 
આં, પુરૂષા અને બાળક વગેરે સહું માટે પાયખાનાં તરીકે 
વાપરવા એ વધારે સારૂ કે નહિ? આટલું કરો તો તમારૂં 
ગામ જે હમણાં તમારી આળસ અને ગંદી ટેવોને લઈને આવું 
મેલું અને ફુર્ગધ મારતું રહે છે એ ન રહે. 

ગ્રાસ્યજનઃ જરૂર, સોકેટીસજી. અમે આપના કહેવા 
સુજખ કરીશું. 


ઘરેણાં અને સ્તીઓનું સમાજમાં 
યોગ્ય સ્થાન 


ગામના મોટેરાઓ સોક્ેટીસ પાસે બેસી વાતો કરતા 
હતા તેવામાં ત્યાંથી બે સીએ નીકળી. આમાંની એકને માથે 
પાણીનું બેડું હતું અને ખીજીના માથે ખડને ભારો હુતો. આ 
ખન્ને સીઓએ પોતાના પગ, હાથ, નાક અને કાનમાં કકે 
કંઈક રૂપા કે સોનાનું ઘરેણું પહેર્યું હતું. 

આ જેઈ સોક્રેટીસે કહ્યું: મારા ભલા મિત્રે, આજે આપણે 
આ ઘરેણાની વાત કરીએ. એ સંખંધમાં હું કંઇ સમજતો નથી. 

ગ્રાસ્યજનઃ એમાં વળી તમને સમજવું શું અઘરૂં 
લાગ્યું? તમારા ડહાપણુનો કંઈ પાર નથી. 
ન સોકેટીસઃ તમારી સીએ આ ખધાં ઘરેણાં કેમ પહેરતી 
હેરી? 


શલ 


ગ્રાસ્યજનઃ વાહુ, આ કેવો પ્રશ્ન! અમે ખધાય, પુરૂષે 
અને છોકરાંઓ ઘરેણાં પહેરીએ છીએ: સ્્રીએ વધારે 
પહેરે છે. 

સોકેટીસઃ એ ખરૂં: પણુ તસે ઘરેણાં શા માટે 
પહેરો છો? 

ગ્રામ્યજનઃ એનાં કારણુ વિષે પૂછે છે? (ગમ ખાઈને) 
અમને લાગે છે કૈ એનાં ઘણાં કારણુ હશે. એક તો એ કે એવો 
રિવાજ પડયો. વળી ઘરેણાં લાગે છેય સારાં અને અમને સહુને 
કંઈને કંઈ ઘરેણું પહેરવું રૂડું લાગે છે. 

સોકેટીસઃ તમને ઘરેણાં પહેરવા ગમે છે એનું એક કારણુ 
એ છે કૈ એ રિવાજ પડયો, અને જે તમે એ રિવાજ પ્રમાણે ન 
ચાલો તો તમારી વાતો થાય. પણુ કોઈ એક રિવાજ પડયો માટે 
ખે સારો જ હોય એમ તો કંઈ નહિ હાય? 

ગ્રામ્યજનઃ શા માટે નહિ? 

સોકેટીસઃ વારૂ, કોઈ લોક ચોરી કરવાને રિવાજ પાડે તો 
તમે તે રિવાજને સારો ગણુશે। ખરા કે? 

ગ્રામ્યજનઃ નહિજ એમાં વળી પૂછવું શું ? 

સોકેટીસઃ ત્યારે પડયા એટલા ખધા રિવાજ સારાજ છે 
એમ કઈ નથી. 

ગ્રામ્યજનઃ ના, એમ તો નથી દેખાતું. 

સોકેટીસઃ તો! પછી રિવાજ કરતાં ઘરેણાં પહેરવાનું બીજુ 
કોઇ ચોગ્ય કારણુ આપવું જેઈ એ. 

ગ્રામ્યજનઃ :બીજું કારણુ! (થોડીવાર વિચારીને) એ 
પહેરવું રૂડું લાગે છે. 

સોકેટીસઃ પણુ આ સીએ આપણે જેઈ તે તો ખહુ મેલી 


૨૦ 


છતી અને તેમનાં કપયં પણુ બહુ ગંદા અને ફાટેલાં ટુતાં. વળી 
પેલાં છોકરાંઓ (ડ્રાથ વતી બતાવીને) ના હાથપગમાં ઘરેણાં છે 
છતાં એવાં મેલાં છે ક જાણે તેમણે કાઈ દિવસ પાણાંજ ન ન્ેેયું 
હોય. એમનાં કપડાંનુંય કંઈ ઠેકાણું નથી. 

ગ્રામ્યજનઃ ખરી વાતઃ પણુ તોયે એનાં ઘરેણાંથી એ 
શોભે છે. 

સાકટીસઃ વાહ! આ તો બહુ નવાઈની વાત! તમે અને 
તમારા ઘરનાં ખધાંને નનેઈ એ તે તેટલું પાણી મફત મળે છતાં તમે 
મેલાં રહો અને કપડાનું બદુ ખચ ન થાય છતાં કાઢ્યાં તુટ્યાં વસ્ત 
પહેરે અને એના ખદલામાં ઘરેણામાં ખચ કરો અને પછી એ 
પહેરી શેભા માનો. આમ ધરેણાં પહેરવાથી તમારી આળસ તેમ 
ગંદાપણું ઢંકાઈ જતું હોય એમ તમે માનતા દેખાઓ છે. 

ગ્રામ્યજન: નાજી, એમ તો છેક નર્થી: ઘરેણાંથીં રૂડા 
તો લાગીએજ છાંએ. 

સોાકેટીસઃ (ક્રોધે ભરાઈ મ્હાટા અવાજથી) ઈશ્વરે તેમને 
રૂપાળા બનાવ્યા છે અને તમે એ રૂપને ચાંથરાં અને મેલ વતી 
ખગાડા છો અને પાછા વળી ઘરેણાં પહેરાવી એ રૂપને ઢાંકવા 
પ્રયત્ન કરે છો. 

ગ્રામ્યજનઃ મહારાજ, અમને મા શરમાવે. 

સોકેટીસઃ ઈશ્ધેરે સાંભળવા માટે કાનમાં એક કાણું કર્યું 
અને તમે તેમાં ખીજું કાણું પાડી વાળી વગેરે પહેરાવો છે. 
આથી શેાભા વધે છે કે ઘટે છે? 

ગ્રામ્યજન : મહારાજ, અમારી હાંસી ન ડેરાઃ અમે આ 
વાતમાં સુધારે કરીશું. 

સોક્રેટીસઃ વળી આ ઘરેણું તમે જેમ વધારે પહેરો તેમ 


ર્ર 


તે વધારે ઘસાય છે, ખરૂં કે ? 

ગ્રાસ્યજનઃ હાજી. 

સોક્રેટીસ: અને સ્ત્રોઆ જેમ ઘરેણું ઝાઝું પહેરે તેમ તે 
એક ખીજીની ઇર્ષ્યા ડરે છે અને પછી વધારે વધારે ઘરેણું 
માગી પુરૂષાના જીવ ખાઇ નય છે, એ પણુ ખરૂંના? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. એ વાત પણુ સાચી. 

સોક્રેટીસ: તો પછી તે જેમ ઓછું પહેરાય તેમ ખધી 
રીતે સારૂં. 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ વળી સહુથી વધારે મૂર્ખાઈભરેલી વાત તો એ 
છે કે આવાં મજાનાં, સુશોભિત અને નાજુક ધરેણા રાતદિવસ, 
ધરકામમાં કે વાશીદું વાળતાં કે છાણુ થાપતાં કે એવા ખીજા 
કામ કરતાં કરતાં પહેરી રાખવું, અને તે પણુ મેલાં ફૂોટેલાં 
લુગડાંવાળા શરીરે. કોઈ શુભ પ્રસંગ હોય કે કોઈ મેળે કે એવા 
સ્થાને જવું હોય ત્યારે નાહીધોઈ સાફ્‌ થઈ અને સાશાં લુગડાં 
પહેરી પછી ઘરેણાં પહેરા એ તો ખરાખર, 

ગ્રામ્યજનઃ: આપનું કહેવું બ્યાજખી છે. 

સોક્રેટીસ: ઘરેણા ખરી શેભા તો ત્યારેજ આપે, ખફં ના? 

ગ્રામ્યજનઃ પણુ મહારાજ, અમારે શું કરવું? સ્રીઓને ઘરેણાં 
પહેરવાની ઈચ્છા ખહુ અને માગ્યા કરે એટલે અમારે શું 
કૅરવું ? 

સોકેટીસઃ સ્રીઆ ઝેર માગે તો તસે આપો ખરા કે? 

ગ્રાસ્યજનઃ નાજી: એમાં તો વળી પૃછવું શું છે? 

સોકેટીસઃ તો પષી એમાં સ્રીઆના જ દોષ નથીઃ તમસે 
પણુ ધરેણાંને એટલાં જ ચાહો છે. 


૨૨ 


ગ્રાસ્ચયજનઃ ખરૂં પૃછે તો એમજ છે. 

સોકેટીસઃ તો! પછી આમાં થતા નુકશાન માટે સ્ત્રીએ 
ઉપર જ દોષ નહિ મૂકતા. 

ગ્રામ્યજનઃ તુકશાન! આમાં તુકશાન તો નથી દેખાતું. 
ધરેણાં એ તો એક જાતની પુંજી છે. 

સાક્રેટીસઃ તમે સો રૂપીઆતનું ઘરેણું વેચાતું લ્યો ત્યારે 
તમને ખરેખર કૈટલા રૂપીઆનું મળતું હશે ? 

ગ્રામ્યજનઃ ને સોની પ્રમાણિક હોય તો એંશીનું અને 
નહિ તો સીતેર કે સાઠ રૂપીઆનું પણુ થઈ જાય. 

સોક્રેટીસ: ત્યાર પછી તે ઘસાતું ઘસાતું દસેક વષમાં 
ત્રીસેક રૂપીઆનું થઈ જતું હશે, ખરૂં કે ? 

ગ્રાસ્યજનઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ અને વળી ખોવાય કે ચોરાઈ જાય તો બધું 
ખેકેસામટું જાય, નહિ? 

ગ્રામ્યજતઃ એ પણુ ખરી વાત. 

સોકેટીસઃ અને ઘરમાં ખહુ ઘરેણાં હોય તો રાત્રે ઉંધ 
પણુ પૂરી ન આવે અને ખારીખારણાં બંધ રાખવાં પડે અને 
તેને લીધે જેઈએ તેટલી ચોખ્ખી હુવા ન મળતાં શરીર ખરાખ 
થાય એ તો વળી જાદું. વાહ, ઘરેણાં પુંજી તો ખરી! હુવે 
ધારો કે આ સો કે પાંચસો કે હુજાર રૂપીઆનાં ઘરેણું લેવાને 
ખદલે એ ર્‌પીઆ સરકારી બેંકમાં મૃક્યા હોય તે! તેના દસ 
વર્ષમાં કેટલા રૂંપીઆ થાપ? 

ગ્રાસ્યજનઃ: ખમણા જેટવા તો થતા હરશે. 

' સોકેટીંસઃ તો પછી ઘરેણાંથી લાભ કે આથી લાભ? 
ગ્રાસ્યજનઃ અસે તો રૂહિયા ગુલામ છીએ. 


શ્ડ 


સોક્રેટીસ: પણુ પેસા ન હોય અને તમારી સ્ત્રીએ ઘરેણાં 
માગે તો શું કરે ? 

ગ્રાસ્યજનઃ દેવું કરીને પણુ ઘડાવી અપિવું પડે છે. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તો દેવું ચઢતું જાય અને ઘરેણું ઘસાતું 
જાય એમ થતું હશે. 

ગ્રાસ્યજનઃ હાજી. એેમ જ ખને છે. 

સોકેટીસઃ આ તો પાયમાલી જ પાયમાલી. અરે મારા 
ભોળા ભાઈખા, તમને કયારે સમજણુ આવરો? 

ગ્રામ્યજનઃ મહારાજ, પણુ અમારી સ્ત્રાંબ અને અમાશાં 
ખાળકોને ઘરેણાં વગર ચેન ન પડે. 

સોકેટીસ: આપણે સહુ શેભાને ઈચ્છીએ છીએ અને 
સુખચેન માગીએ છીએ. શ આપણામાં પરમાત્માએ મૂકેલા 
દેવી અંશને લીધે છે. 

ગ્રાસ્યજન : મહારાજ, આપે અમારા મનની વાત અમારા 
કરતાં ચે સારી રીતે ખતાવી આપી. 

સોકેટીસ : અને તસે એમ માને છે કે શૈભા પામવાની 
અને સુખચેનની આ સ્વભાવિક ઈચ્છા ઘરેણાંથી પુરી થાય છે ? 

ગ્રામ્યજનઃ અમારા ગામડાઓમાં તો ખીજું શું હોઈ શકે ? 

(આ વખતે ત્યાંથી એક ઘોડી નીકળી અને તેની પાછળ 
તેના વછેરેો કુદકા મારતો જતો હતો.) 

સોક્રેટીસ: (તેમના તરક નજર નાંખીને) જુએ આ 
ખન્ને જાનવર ! તેએ કેવાં સુંદર અને સુખી છે! પણુ તેમના 
શરીર ઉપર ઘરેણાં નથી. છતાં માણુસ જાનવરથી ઉત્તમ છે. 
ખરૂં ના? ” 

ગ્રાસ્યજન : હાજી. એમ મનાય છે ખરૂં; પણુ સોક્રેટીસજી, 


જ્‌ 


તમે તમારા આવા અટપટ્ટા પ્રશ્નથી અમારા મનમાં એ વાતની 
શંકા ઉપજાવો છે. 

સોક્રટીસ : ત્યારે મને લાગે છે કૈ તમારાં છેોકરાંએ 
હમેશાં સુખી નહિ હોય. 

ગ્રામ્યજનઃ જી, તેઓ ખુખ રમે છે પણુ રડે છેય એટલુંજ. 

સોકેટીસઃ વારૂ, જે ધરમાં ગંદવાડ, રોગ, દુઃખ વગેરે હોય 
ત્યાં આનંદ શાને હોય ? પણ આ જાનવર સુખી અને શેભીતાં 
લાગે છે અને તમારી સ્તાંઓ અને તમારાં ખાળકો એવાં ઘણીવાર 
નથી હોતાં એનું શું કારણુ સમજવું ? 

ગ્રામ્યજનઃ અમે એ વાતમાં કાંઈ સમજતા નથી. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે હું કારણ આપું? 

ગ્રામ્યજન : તમારાં દયા એટલી. 

સોક્રટીસ: વારૂ, પહેલું કારણુ એ છે કે જાનવર સાક્‌ 
રહૈ છે અને સ્વચ્છતાથી આરોગ્ય વધે છે અને આરેગ્યથી 
સરખ મળે છે. તેએ ખુલ્લી હવામાં રહે છે અને પોતે ખહુ 
સ્વચ્છ રહે છે તેમ પાતાના બચ્ચાંને પણુ તેઓ ખહુ સ્વચ્છ 
રાખે છે, કેમ જણે એ વાતની તેઓને ખાસ ચાડ હોય. પણુ 
તમે ગંદા ફૂર્ગેષ મારતા ગામોમાં રહો છો અને તમારી ચારે 
ખાજુ છાણુ, મળમુત્ર, કચર વગેરે સડતાં પડયાં હોય છે અને 
તે ખધું હવામાં ઉડી તમારા ખાનપાનમાં ભળી નય છે. તમારા 
શ્વાસ વાટે તે તમારા પેટમાં જાય છે. તેના ઉપર માખીઓ 
બેસે છે અને તે પાછી તમારા ખોરાક ઉપર કે ખાળકોના મોઢાં 
અને આંખો ઉપર બેસે છે. તમે સહુ અંધારા ખારી વગરનાં ઘરમાં 
રહા છે અને તેમાં પ્રકાશ કે હુવા આવવા દેતા નથી. તમારી 
સ્રીઆ પોતે બહુ નહાતીધોતી નથી તેમ પોતાનાં ખાળકેને ય 


શષ 


સ્વચ્છ રાખતી નથી. તસે પોતેય મેલાં રહો છે. આ ખધાં 
કારણુથી તમે નબળા થાઓ છો અને પરિણામે ખધા રોગ તમારે 
ત્યાં ઘર કરી રહે છે. તમે સ્વચ્છ રહો: તમારાં બાળકોને 
સ્વચ્છ રાખો: તમારાં વસ્ત્ર નિર્મળ રાખો: ઘરમાં ખારીઓ 
રાખો: તમારાં ગામડાં ચોખ્ખાં રાખો અને રહેણીકરણીમાં 
ચેો”્ખાઈની ટેવ પાડો. આ ખધાના પરિણામે તમારી સ્રીએ 
અને તમારાં ખાળકે ચોખ્ખાં અને નિરોગી બનશે અને તેને લીધે 
તમે સહુ સુખી પણુ થરો. 

મામ્યજનઃ મહારાજ, તમે બહુ આકરી વાત કરે છે. એ 
બધું અમારાથી કેમ ખની શકે? 

સોકેટીસઃ આમાં મૈ તમને એક પાઈતનું ખર્ચ કરવાનું 
કહ્યું ખરૂં? 

ગ્રામ્યજનઃ નાજી. 

સોકેટીસઃ તો પછી ખામી માત્ર કામ કરવાની હોૉંસની 
અને મહેનતની રહી. 

ગ્રામ્યજનઃ આપે અમારા દોષ ખરાખર પારખ્યા. 

સોકેટીસઃ હું જે વાત કરૂં છું એમાં તો ઉલટાનો તમારે 
પૈસો બચવાનો. મારી શીખામણુ પ્રમાણે ચાલશે તો તમારે 
આટલું ખધું ઘરેણું લેવાનું નહિ રહે. 

મ્રામ્યજનઃ ખરેખર. 

સોકેટીસઃ ધરેણાં એછાં પહેયા હોય પણુ શરીરે નીરોગી 
તેમ સ્વચ્છ હોય એવાં સ્રીએ અને ખાળકે ખહુ ઘરેણાં પહેયૉ 
હોય પણુ શરીરે મેલાં અને રોગી હોય એવાં કરતાં તો વધારે 
સારાં અને રૂડાં લાગે, નહિ વારૂ? 

ગ્રામ્યજનઃ ચોક્કસ. 


ર્વ 


સોકેટીસઃ વળી આમ કરતાં પૈસો ખચે તેનો ઉપયોગ 
તેમના શિક્ષણુ અર્થે શા માટે ન કરવો ? અથવા તેએ માંદા હોય 
ત્યારે દવાદાર્‌ માટે કે તાવ વગેરેથી ખચવા માટે મચ્છરદાની 
વગેરે સાધને! લેવામાં કેમ ન કરવો ? 

ગ્રાસ્યજનઃ મહારાજ, જરૂર કરવો જેઈએ. પણુ અમારી 
સ્રીઓની વાતજ શી કરવી. એમને તો ઘરેણાં લઈ અને 
પહેર્યેજ છુટકે. 

સોકેટીસઃ એમાંય જર્રનેગુ અને ચોગ્ય લાગે તેટલું 
કરવું, પણુ તેમાં તણાવું નહિ તેમ દેવું કરીને તો કદિ પણ 
ન કરવું. હું તમને સાધુખાવા થઈ જવાનું કહેતો નથી. 

ગ્રામ્યજનઃ પણુ આટલાથી સ્રીઓને સંતોષ મળવાને! નથી. 

સોકેટીસઃ શા માટે? 

મ્રામ્યજનઃ તેઓ પોતાના ઘરમાં સદા સુખી હોતી નથી. 
વળી તેમને ઘરને કે ખીજી પુંજીના ભાગ મળતો નથી એટલે 
ઘરેણાં એ એકજ તેમની ષુંજી છે. આ કારણુથી તેએ ખને 
તેટલા ઘરેણાં કરાવી લેવા ઈચ્છે છે. વળી તેએ જે વિધવા 
થાય તો. ઘરેણાં જવાખ દેશે એવું તેઓ માને છે તેથી પણુ 
ઘરેણું ઈચ્છે છે. 

સોક્રેટીસઃ ત્યારે તમારી સ્રીઓને ઘરેણાં સિવાય બીજી 
પુંજી હોતી નથી. 

ગ્રાસ્યજનઃ નાજી. 

સોક્રેટીસ: આને લીધે તેએ જેટલાં ખને તેટલાં ઘરેણાં 
કરાવી લે છે અને એ માટે તમને સતાવે છે. 

ગસ્રામ્યજનઃ હાજી, એમજ છે. 

સોકેટીસઃ સીએ આ પ્રમાણે પોતાની પુંજી કરે છે એ 


જટ 


બતાવે છે કે તેમને તમારામાં પૂરો વિશ્વાસ નથી, ખરૂં કે ? 

ગ્રાસ્યજનઃ મહારાજ, એમાં અમે શું કરીએ? 

સોક્રેટીસઃ આ ખતાવે છે કે તમે તેમના વિશ્વાસને 
પાત્ર નથી. 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી: એમ લાગે છે. 

સોકેટીસઃ તમે તમારી સ્ત્રીઓને માન પણુ ખહુ 
આપતા દેખાતા નથી. 

ગ્રાસ્યજનઃ નાજી: સ્ત્રોઆ અમારૂં માન રાખે છે. 

સોક્રેટીસઃ ત્યારે તમારી સમાજમાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન ખહ 
ઊંચું નહિ હોય ? 

ગ્રામ્યજનઃ ના, નહિજી. 

સોકેટીસઃ તમારો જન્મ સ્ત્રીઓથી છે, તમારાં બાળકે 
સ્રીઆથી જન્મે છે અને તમારી વહુ દીકરીએ પણુ ખાળકોને 
જન્મ આપશે, ખરૂં ના? 

ગ્રાસ્યજનઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ ત્યારે સ્ત્રીઓ તમારાથી જુદી કઈ રીતે થઈ ? 
એ તમારાં અંગ છે અને તસે તેમનાં અંગ છે. 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ હુવે જે તેઓ માનને પાત્ર ન હોય, તો પછી 
તસે, તમારાં બાળકો અને તમારાં પ્રોત્રપ્રોત્રીએ પણુ માનને 
પાત્ર કેવી રીતે રહા ? 

ગ્રામ્યજનઃ જી, ન રહીએ. 

સોકેટીસઃ તમે તમારાં ખાળકો ઉપર પ્યાર કરો છો? 

ગ્રામ્યજનઃ ખહુજ. 

સોકેટીસઃ એમ છતાં જે સ્ત્રી તેમને જન્મ આપે છે, 


ર્ન 


તેમને ધવગવી અને ખહુ જતનથી સંભાળી મોટાં કરે છે અને 
તેમને તેમની ખહુ કુમળી વયમાં અને જીવનના અતિ ઉપયોગી 
સમયમાં શિક્ષણુ આપે છે તેને તમે તમારાથી નીચી ગણે છો. 
અને કોઈ કોઈ વાર તો તેમનો તિરસ્કાર પણુ કરો છે. આથી 
વધારે મૃખતા ખીજી કઇ હોય! ખરેખર, સ્ત્રીઓ તો તમારાં 
કરતાં પણુ વિશેષ માનને પાત્ર છે, કેમકે તેએ જ ખાળકોને 
જન્મ આપે છે અને તેમને સંભાળી મોટાં કરે છે અને એ રીતે 
તેએ સંસારને નીભાવ્યે જાય છે. વળી ઘર પણ્‌ તેમને લઇને જ છે. 

ગ્રામ્યજનઃ આપ ખરૂં કહો છે. 

સોકેટીસઃ તેઓ તો તમારી બધ્ધી રીતે ભાગીદાર છે. 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ તો પછી તમે તેમને ચોગ્ય માન આપો અને 
તેમને ખાળકોને ઉછેરવા તેમ કેળવવા માટે નેઈતું શિક્ષણુ આપો 
તો તેએ તમારી પાસે બહુ ઘરેણું માગશે નહિ, અને પોતાનાં 
સ્વચ્છ, નીરોગી અને સુંદર ખાળકેોથી તેમ સુખી ઘરથી 
સંતોષ માનશે. 

ગ્રાસ્યજનઃ મહારાજ, એ વાત ખરાખર છે. 

સોક્રેટીસઃ તમારા મનુ મહારાજે કહ્યું છે કે જ્યાં સ્રીઓને 
માન અપાય છે ત્યાં દેવ પ્રસન્ન થઈ રહે છે. 

ગ્રાસ્યજન : હાજી, એ અમે સાંભળ્યું છે. 

સોકેટીસઃ વળી આ દુનિયામાં ભગવાને જે સૂંંદર વસ્તુઓ 
ખનાવી છે તે ખાળકો અને જાનવરનાં બચ્ચાંઓજ છે કે ખીજી 
કઈ હુશે ? 

ગ્રાસ્યજનઃ સુંદર વસ્તુએ તો ઘણી હુશે. જુઓને, કૂલ 
કેવાં રૂપાળાં છે! 


રલ 


સોક્રેટીસઃ ત્યારે તો તમારા ઘરમાં કૂલ પણુ ખુખ હોવાં 
જોઈએ, કારણુ કે તમને બધાને રૂપાળી અને શૈભાવાળી 
વસ્તુઓ ખહુ ગમે છે. 

ગ્રામ્યજનઃ (હુસીને) નાજી, ફૂલને અમે શું કરીએ ! 

સોકેટીસઃ ત્યારે તમે સુંદર વસ્તુએને ચાહતા નથી એમ 
માનવું શું ? 

ગ્રાસ્યજન : નાજી, એમ તો. નથી. પણુ અમારે એવો 
વખત કયાંથી હોય કે અમે કૂલઝાડ વાવીએ અને તેની માવજત 
કરીએ. વળી તેનાં ખી વગેરે કયાંથી લાવવાં? 

સોકેટીસ : તમારી સ્ત્રીએ કૂલઝાડને વાવી તેમની માવજત 
કેમ ન કરે? થોડાક ફૂલના રોપનું જતન કરવા જેટલે વખત તો 
તેમને રહેતોજ હુશે. સારી સ્ત્રીને પોતાનું ઘર શણુગારવા જેટલે 
સમય રણેજ. વળી તેમને ઘરમાં શેભા નેઈતી હાય તો તેમણે 
નહાની વચે ભરતકામ અને ગુંથણુ શિખવું નેઈએ અને પોતાની 
દીકરીઓને પણુ એવું કામ શિખવવું જેઈએ. આથી તેએ સુંદર 
વસ્તુઓ ખનાવી પોતાના ઘરને તેમ શરીરને સારી રીતે 
શણુગારી શકશે અને તેમને ઘરેણાંની ગરજ ખહુ નહિ રહે. 
આમ થતાં સ્ત્રીઓમાં સહથી મ્હોટી સ્ત્રી ખટ પૈસાવાળી કે 
ઘરેણાંવાળી નહિ પણુ તે ખહુ ડાહી અને પોતાનાં ઘર અને 
ખાળકોને સ્વચ્છ અને સુશોભિત રાખી શકે તે ગણાશે. 

ગ્રામ્યજનઃ સાકેઢીસજી, અમે આપના કહેવા સ્રુજખ વ્તીશું. 

સોકેટીસઃ ત્યારે વાતનો સાર એ છે કે તમારે તમારી 
સ્રીઓને શિક્ષણુ આપવું, તેમને ધરના સમાન ભાગીદાર તરીકે 
માન આપવું, તેમને ઘર સુંદર કરવામાં અને ખાળકેને સ્વચ્છ 
અને સુખી કરવામાં મદદ કરવી, તેમને ભરતકામ, ગુંથણુ વગેરે 


૩૦ 


ફ્રિખવી ઘર તેમ ખાળકોને શણુગારવામાં અને ઘેર ફૂલ ઉગાડવામાં 
સહાયતા આપવી. તમારા ગામડાઓ પણુ સ્વચ્છ અને રહેવા 
લાયક રાખવાં. આઢલું કરશે! તો ઘરેણાંની જરૂર ખહુ નહિ રહે; 
અને થોડા પેસા ખચાવી તમે તે બેંકમાં મૂકી શકશે. તે પૈસા 
ત્યાં દિન પ્રતિદિન વધતા જરી. વળી આમ કરતાં ઘરેણાં લેવા 
માટે દેવું કરવું પડે છે તેમાંથી ખચશે। અને ઘરેણાં ઘસાઈ ને 
એઇછા સુલ્યના થઈ જાય છે તેમ નહિ થાય એ તે જાદુંજ છે. 
આ સર્વના પરિણામે તમારૂં તેમ તમારા કુટુંબનું જીવનન આનંદમય 
અને સુખી થશે. 

ગ્રામ્યજનઃ ખરેખર, મહારાજ, તમારી શિખામણુ ખહુ 
સારી છે અને એ પ્રમાણે અમે કરીશું પણુ ખરા, ને કે તેમ 
કરવામાં ઘણે્‌। કાળ જશે અને અમને મુશ્કેલી પણુ ખહઠુ નડશે. 





પાણી, બળતણ અને ખાતર 


ખેક વખત સેોકેટીસ ગામમાં આવ્યા ત્યારે તેણે કેટલાક 
ર અ ઇક £ સિ 
છાણાંના મોહવા લૈયાર થયેલા અને ખીના કેટલાક સ્ત્રીઓને હાથે 
તૈયાર થતા નનેયા. આ વેળા પુરૃષો ત્યાં ખાટલાએ ઉપર બેસી 
હોકો પીતા પીતા વાતોના તડાકા મારતા ઢુતા અને ચારે ખાજુ 
ગંદવાડ અને કંગાળીયવતનાં ચિન્ટુ દેખાતાં ઢુતાં. 
સોક્રેટીસે કહ્યું : નમસ્કાર, ભાઈઓ, નમસ્કાર, કેમ છો ? 


ગ્રામ્યજનઃ નમસ્કાર, મહારાજ, આપ મજામાં છો? 


૩૬% 


સોકેટીસઃ હું તો હુમેશાં મજામાં છું. પણુ તમે આમ કેમ 
થઈ રહ્યા છો? 

ગ્રાસ્યજનઃ મહારાજ, શું કરીએ? આ અમારી જમીન 
નખાતરી થઈ ગઈ છે. અને જે કાંઈ થોડો ઘણે! પાક થાય છે તે 
ભંડ, શિયાળ અને ઉંદર ખાઈ જાય છે. વળી વરસાદ પણુ નનેઈએ 
એવા થતા નથી એટલે કુવા ખોટા થઈ ગયા છે. બાકી હતું તે 
તાવે પૂર્રુ કર્યુ. અમે તો ભાદરવા મહિનાના હેરાન હેરાન થઈ ગયા 
છીએ. નથી ઢોરને નીરણુ પૂરી કે નથી ધરમાં ખાવા દાણા પરા. 
આમાં અસે શું કરીએ? 

આ વાત થતી ઢુતી ત્યાં તો એક પવનને। ઝપાટો આવ્યો 
અને ધૂળ ને છાણુ ને કચરો ઉડીને સોકેટીસ અને ત્યાં હુતા તે 
ખધાના મ્હૉં ઉપર પડ્યાં. આથી ખીનઓ ને કઈ હરકત ન આવી 
પણુ સોક્રેટીસને તેના મ્હાંમાં ધૂળ જવાથી ઉધરસ આવવા લાગી 
અને તેની આંખો પણુ બળવા લાગી. 

આ જેઈ સોકેટીસે કહ્યું “આ તો ખહુ ખરાખ.” 

ગ્રામ્યજનઃ એ તે રોજનું છે. વા વાય ત્યારે તો એમ થાયજ 
તો અમે તો ટેવાઈ ગયા છીએ એટલે અમને એનું કશું લાગતું નથી. 

સોકેટીસઃ પણુ ત્યારે તમે ફર્યાદ કેમ કરો છે કે અમારી 
જમીન નખાતરી થઈ ગઈ છે? આ ખધેો કચરો તમે ખાડામાં 
ભરી રાખતા હો અને તેમાં સોડ થાય લ્યારે તેનું ખાતર કરતા 
હોતો જમીન સારી થાય કે નહિ? 

ગ્રામ્યજનઃ પણુ એ ખધું કરવાનો વખત કયાંથી કાઢવો ? 
અમે તો ગરીબ માણુસ કહેવાઈએ. એમ ગામ સાફ્‌ કરવું 
અને કચરી ભેગો કરવો એતો પેસાદારને પાલવે. 

સોક્રેટીસઃ પણુ આ ગામડાંઓને ગંદા રાખો એટલી 


૩૨ 


તમારી ગરીબાઈ વધે. જે કચરે! ગામડાંને ગંદુ કરે તે તમારાં 
ખેતરને સુધારે, ખરૂં ના? વળી તમારી પાસે પેસો કેમ નથી? 
તમારી પાસે ધન ભેગું ન થવાનું કારણુ હું સમજી શકતો 
નથી. હું તમારી કને આવતો હતો વ્યાં રસ્તે મેં કેટલાંય કાડ 
જમીન ઉપર પડેલાં અને સડતાં ન્નેયાં. આવાં ષ્ાડનું લાકડું 
મક્ત મળતું હોય છતાં તે નકાસું પડયું રહે એ તો ધનવાનજ 
કરી શક. 

ગ્રાસ્યજનઃ એ લાકડાનું અમારે શું કરવું? અહિ ખજર 
નથી કે અમે તે લઈ જઈ વેચીએ. 

સોકેટીસ : તમારે તે શા માટે વેચવું જેઈએ? તેનું 
ખબળવણુ કરેને. 

ગ્રાસ્યજનઃ એ માટે તો છાણાં પુષ્કળ છે. 

આ સાંભળી સોકેટીસ હસી પડયા. 

ગ્રામ્યજન: આપ કેમ હસો છો? 

સોકેટીસઃ હું હસુ નહિ તો શું કરૂં? તમારા ઢંગજ એવા 
છે તો. તમે તમારી જમીન નખાતરી છે એમ કરી રૂઓ છે 
અને છાણાં તો ખાળી નાંખો છે. આ છાણાંનું પહેલેથી ખાતર 
કયું હોત તો તેની અત્યારે કિમત છે તેના કરતાં ખાતર તરીકે 
દસ ગણી કિમત થાત. અને જેનું ખળતણુ કરવું જેઈએ એવાં 
જાડને ઉધઈ ખાઈ જાય છે. ગરીખ માણુસો આમ ઉધઈને 
કિમતી ચીનને ખવડાવી ન દે. છાણાંનું આ મોહવું ખડકયું છે 
તે કેટલા રૂપીઆનું ગણાય? 

ગ્રામ્યજનઃ પાંચેક રૂપીઆનું તો ગણાય. 

સોક્રેટીસ: હુવે ખાતર તરીકે એટલા છાણાંના છાણુની 
કિમત કહો નેઈએ ? 


૩૩ 


ગ્રામ્યજનઃ એનું ખાતર કર્યું હોય તો ખાંડી એક દાણે 
વધારે નીપજે અને નીરણુ પણુ ખમણી થાય. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તો એના પચાસેક રૂપીઆ થયા. 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી, એટલા તો થતા ઢુરે. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તમારી જમીન નખળી છે અને તસે 
ગરીખ છો એનું કારણુ કંઈ સમજાણું ? 

ગ્રામ્યજનઃ આવી તો અમને ખખર ન હોતી, મહારાજ. 

સોકેટીસઃ બીજાં, આટલાં છાણાં કેટલે વખતે થતાં હુશે ? 

ગ્રામ્યજનઃ ત્રણેક માસ લાગે ખરા. 

સોકેટીસઃ તમારી સીઓ ત્રણુ મહીના આવી મેલી 
મજુરી કરે તારે રૂપીઆ પાંચ તમને મળે, ખરૂ ના? તમે 
દરજીને એક પહેરણુ તૈયાર કરવા માટે શું આપો છો ? 

ગ્રાસ્યજનઃ ચારથી છ આના. 

સોકેટીસઃ એમાં એને કેટલો વખત લાગતો હશે? 

ગ્રામ્યજન : બે કલાક તો માંડ લાગે. 

સોકેટીસઃ ચાર આનાનાં છાણાં થાપતાં કેટલા દિવસ લાગે? 

ગ્રામ્યજનઃ છ સાત દિવસ તે! થઈ નાય. 

સોકેટીસઃ તો પછી તમારી સીએ આમ છાણાં થાપવાને 
ખદલે પણેરણુ વગેરે કપડાં શીવે તો એ વધારે સારૂં નહિ? 

ગ્રામ્યજનઃ અમારી સ્રીઓને ૨ીવતાં કયાંથી આવડે ? 

સાકેટીસઃ ન આવડે એ ખરૂં છે, કેમકે તમારી સ્રીઓ 
જન્મી ત્યારથી તેએ ઘંટી અને છાણાંની ગુલામ છે. પણુ આ 
ખેમાં સારૂં કામ કયું--છાણું થાપવાનું કે કપડાં શીવવાનું ? 

ગ્રાસ્યજનઃ કપડાં શીવવાનું જ તો. 


સોકેઢીસ: ત્યારે તમારાં કપડાં તો તમારો દરજી કરે છે 
ટ 


૩૪ 


કે જેને તમે વસવાયો કહી હલકો માનો છે, અને તમે ઉચ્ચ 
વણુના છે એવે દાવો કરે! છે છતાં તમારી સ્રીઓ તો! છાણાં 
થાપતી રહી છે. 

ગ્રામ્યજનઃ (સ્હેજ ગંચવાઈ) હ્ાજીઃ વાત તો ખરી છે. 

સોક્રેટીસઃ તો પછી દરજી છાણાં થાપે અને તમારી સીએ! 
કપડાં શીવે તો ? 

ગ્રામ્યજનઃ એમ કેમ ખને? દરજી છાણાં થાપવાની 
ચાખ્ખી ના પાડે. 

સોકેટીસઃ એ તો કદાચ ના ન પાડે, પણુ હું તો છાણાં 
થાપવાનીજ વિરૂદ્ધ 'ું. આ છાણાં જ તમારી ગરીબાઈનું મૂળ છે. 

ગ્રામ્યજનઃ ત્યારે અમારે રાંધવું શા વતી? 

સાકેટીસઃ વાદ! તમારા ગામને પાદરજ જેઈએ એટલું 
લાકડું સડયા કરે છે અને તેને ઉધઈ ખાઈ રહી છેઃ વળી 
ઝપાસની સાંઠી, તલસરાં, કડખ વગેરે ઘણી ચીજેનેો ઉપયોગ 
ખળતણુ તરીકે થઈ શકે છે. 

ગ્રામ્યજનઃ પણુ આ બધું ખળતણુ તરીકે વાપરીએ તો 
ટ્ૂધ ઉકાળતી વખતે સ્ત્રીઓને પાસે બેસી નજર રાખવી પડેના ?* 

સોકેઢીસઃ તો એમાં શી હરકત? અવ્યારે છાણાં થાપવામાં 
જે સમય લાગે છે તે દ્રધ ઉકાળવામાં લગાડી શકાયઃ પણુ દ્ધ 
ઉકાળતાં શીવણુ કે ગૂંથણુ થાય એ જુદું. પણુ હુવે તો ટ્ર્ધમાંથી 
માખણુ કાઢવાના સંચા આવે છે અને તેને ઉપયોગ કર્યે માંખણુ 
વધારે નીકળે છે અને તે પણુ ચોખ્ખુ. આનું ઘી ડરવામાં 
બળતણુ માંડ પાંચમો ભાગ નેઈએ. પણુ તમે કહેતા હતા ને 


ન્-્ન્ન્-- 


-------- ----------»----------- ૧૦-જનન-૦-----....._ _ કનક કન--૦-૨૦૦૦૦૦----૦-૦-. તાત, લળ ક ન૪- “૪-૮. 


* છાણાંને તાપ ધીમો હોવાથી દૂધ ઉભરાવાનો સભવ નધી 
તેથી ત્યાં હાજર્‌ રહેવાની બહુ જરૂર રહેતી નહિ હોય. 


૩૫ 


કે તમારી પાસે ઢોરને માટે નીરણુ પૂરી નથી? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી એને ટોટાો અમારે હમેશાં રહે છે. 

સોકેટીસઃ સારે એનું કારણુ પણુ એજ નહિ હોય? 
તમે છાણુ, કચરો, મેલું વગેરે ખેતરમાં લઈ ન જાએ અને 
ખેતરમાં ખાતર ન નાંખો તો પછી તેમાં નીરણ કયાંથી થાય ? 

ગ્રામ્યજનઃ ખાતર તો નાંખીએ, પણુ વરસાદ ન આવે 
એનું શું કરવું? 

સોકેટીસઃ તમારા ગામને પાદર તળાવ છે તેના પાણીને 
ઉપયોગ કેમ નથી કરતા? 

ગ્રાસ્યજનઃ ચોમાસામાં એમાં પાણી એટલું આવે છે કે 
અમારાં થોડાંક ખેતર ખુડી નય છે અને અસે એમાં કાંઈ 
વાવેતર પણુ ડરી શકતા નથી. 

સોકેઢીસઃ પાણી હોય ત્યારે એમાંથી ધોરીઆ કેમ કાઢતા 
નથી? 

ગ્રાસ્યજનઃ એવું તો અમે કોઈ દિવસ કર્ય નથી. અમારે 
ત્યાં એવો રિવાજ નથી અને અમારી પાસે એ ડરવા પેસા ય નથી. 

સોકેટીસઃ સરકાર પાસેથી તગાવી લઈ અથવા ગ્રાસ્ય- 
ખેકોમાંથી પૈસા લઈ આ બધું કરે। તો થાય. 

ગ્રામ્યજનઃ: પણુ ઉનાળામાં એમાં પાણીને છાંટો ય 
રહેતો નથી. 

સોકેટીસઃ એ ટીક, પણુ શિયાળુ પાક તો સારો આવી 
શકે ના? અને તળાવમાં ખાડા ખોદો તો પાણી એટલું મળે કે 
એમાં શેરડીનો વાડ પણુ થાય. 

ગ્રામ્યજનઃ પણુ શેરડી સુવરડાં ખાઈ જાય છે. એ તો 
નડામી મહેનત છે. 


૩૬ 


સોકેટીસઃ સુવરડાં આવે છે કયાંથી ? 

ગ્રામ્યજનઃ જંગલમાંથી. 

સોકેઢીંસઃ જંગલમાં એ ડયાં રહેતાં હશે ? 

ગ્રામ્યજનઃ જંગલમાં બોરડીનાં નળ” વગેરેના આશ્રય લઈ 
ખે રહે છે. 

સતોકેટીસઃ પણુ તમારે સુવરડાંની જરૂર ન હોય તો આ 
ઝાડ તસે શા માટે વાવો છો? 

ગ્રામ્યજનઃ (હસીને) સોકેઢીસજી, એ ઝાડ તો વાવ્યા 
વગર ઉગે છે, 

સોકેઢીસઃ પણુ તમારે એ જ્ઠાડની જરૂર ન હોય તો તમે 
તેમને શા માટે રહેવા દો છે ? 

ગ્રામ્યજનઃ એની મેળે થાય એનું શું ડરવું? 

સોકેઢીસઃ એની મેળે? તમારા ઘરમાં એ ઝાડ ઉગવા 
દો છે ખરા કે? 

ગ્રામ્યજન : નાજી. 

સાકેઢીસઃ પધારો કે તમારા કૂળીમાં એ ઝાડ આપાઆપ 
ઉગે તો તમે શું કરો ? 

ગ્રામ્યજનઃ કાપી નાંખીએ. એમાં શું પૂછવું- 

સોકેટીસઃ ત્યારે એને જંગલમાં કેમ રહેવા દો છે? ત્યાં 
એ ઝાડ બહુ તો નહિ હોય, ખરૂં ના? 

ગ્રામ્યજન : નાજી, એ ઝાડ ખહુ નથી અને કાઢીયે એ તો 
કઢાય પણુ ખરાં: એ કઈ મ્હોટી વાત નથી. 


_* ઝા સ્થિતિ પૅજામતે ખાસ લાગુ પડતી હોય એમ જણાય છે. 
આપણા દેશમાં સુવરડાં બહુ નથી, પણુ જે થોડાં છે તે પોતાની દાતરડી 
વતી શેરડીને બહુ નુકશાન કરે છે. એમને તે! માર્યેજ છુટકે, 


૩૭ 


સોકેટીસઃ એ એક વાતઃ પણુ તમે આ જગલ* શા 
માટે રહેવા દો છો? 

ગ્રાસ્યજનઃ એ તો અમારા ખાપદાદાના કાળથી ગોચર 
રહેતું આવ્યું છે તેમાં જે તે ઉગી આવે છે એટલે એટલે જંગલ 
જેવું થઈ જાય છે. 

સોકેટીસઃ એ ગૌચરમાં જે બધાં છોડ કે ઝાડ ઉગી આવે 
છે તેને ઢેર ખાતાં હશે, ખરૂં કે ? 

ગ્રામ્યજન : નાજી. 

સોકેટીસ: તો પછી એ જમીન એટલી નકામી જાય ના ? 

ગ્રાસ્યજનઃ? હા. 

સોકેટીસ : ત્યારે તો તમારા ખાપદાદાએ ગોચર રાખ્યું 
તેમાં આવા છોડ ઉગવાથી તેમની સુરાદ પાર પડી નહિ અને 
ઉલટાનું તેમાં સુવરડાં રહેવા લાગ્યાં. એ મારા ભોળા ખંધુઓ, 
તમે ખરેખર મૂર્ખ છો. તમારા ગોચરમાં અને ખીજી પડતર 
જમીનમાં તમે શા માટે આવા નકામા છોડ થવા દો છે અને 
ઉંચા પ્રકારતું ઘાસ અને ખાવળ1 જેવાં ખળતણુને માટે ખહું 
ઉપયોગી ઝાડ વાવતા નથી ? તમારી આળસને પરિણામે આવી 
જગ્યાઓ જે ઉપયોગી થવી નેઈએ તેમાં સુવરડાં રહે છે અને તે 
તમારો પાક પણુ ખાઇ જાય છે. બળવણુને માટે લાકડાંને 
ઉપયોગ કરવો જેઈએ, પણુ તમારે ત્યાં લાકડાં ઉધઈ ખાઈ જાય 


.-નળાન-.નજન-૦૦ જાન્ય સ, કરાવા ફ તત્સ... ૦૦... .ત૮-.......-ન૦૦૦-૦--.-_ન્‍લ._.નતતા, લાનતઇનાલણીળાઇ. પ _કજાત...ન૦-૦૦, «....જતાતતળજાક-.-કસાઇઆઇમલાવમજાતાકલતીસસલકઇ*-*--૩. #-.. કલાતાન્ગતીનારાણનારાસઇજ9ાઇ 








* આ મ્હાટા જ'ગલની વાત નથી, પણુ કેટલાક ગામડાંએતી પાસે 
સામાન્ય જંગલ હોય છે તેને વિષે કહેવામાં આવ્યું છે. 

કાઠીયાવાડમાં એક ગૃહસ્થે એક ગામ ₹”નરે લીધું છે અને ત્યાં 
તેણું પચીસ પચાસ ઉન્નર્‌ બાવળ નાંખ્યા છે, તેને ત્યાં કાળજ હોવાને 
પરિણામે ધાસ પણુ ધણું થાય છે. 


૩૮ 


છે અને તમારૂં ખધું છાણુ તમે ખાળવામાંજ વાપરી નાંખો છે. 
આ છાણનો ખાતર તરીકે ઘણે સારો ઉપયોગ થઈ શકે છે 
પણુ એ તો તમે જણુતાજ ન હો એમ લાગે છે. પરિણામે 
તમારી જમીન નખાતરી રહે છે અને પાક ઓછે આવે છે. 
તમે ગરીખ રહો અને તમને તેમ તમારાં ઢોરને ખાવાનું પણ્‌ 
પરું ન મળે એમાં નવાઈ શી છે! વળી તમારાં ગામડામાં 
હેકહેકાણે કચરો અને છાણુ નેવામાં આવે છે. આ ખધાને 
ખાડામાં ભરી રાખો તો તેનો ખાતર તરીકે ખહુ સારો ઉપચોગ 
થાય પણુ તેને ખદલે તે નકામું જય છે અને તમારી હવા 
એથી ખગડી રહી છે એ જુદું. તમે સહુ માંદા રહો છે એમાં 
પણુ શી નવાઈ છે ! વળી તમારા તળાવનું પાણી એમને એમ 
સુકાઈ જાય છે અને તેનો ઉપયોગ તમારા ખેતરમાં કરતા 
નથી. તમારે પાણી, ખાતર અને ખળતણ્‌, એ ખધું છે; પણુ 
તે નકામું નય છે. ખેડુતને જે જેઈએ તે તમારી પાસે છે, 
પણુ તમે તેના ઉપયોગ કરી જાણુતા નથી. પરિણામે તમે 


હા 


ગરીખ રહા છે અને તમારા દુઃખને રચ્યા કરે। છો. 


ગામડાંની શુદ્ધિ અથવા “સ્વાશ્રચ” 


એક દિવસ સોકેટીસ એક ગામડામાં ગયા. એ વખતે 
વા વાતો હુતો એટલે ચોમેર ધૂળ ઉડી રહી હુતી અને તે લોકની 
આંખોમાં અને તેમનાં ફેફસામાં જવાથી સહુને ત્રાસ થતો ઢુતો. 


૩૧ 


સોાકેટીસને આ સમચે પોતાના ગામમાં આવેલા જેઈ 
થાડા લોક તેની પાસે આવ્યા અને તેને આવકાર આપ્યો. 
થોડી વાર બેઠા પછી સોકેટીસે તેમને કહ્યું: “ આ ખધી ધળ 
અને આ કચરો આમ ઉડી રહ્યાં છે તેથી તમને ત્રાસ નથી 
થતો? વળી તે તમારી ખાવાની વસ્તુઓ અને પીવાના પાણીમાં 
પડે છે અને તેમને ખગાડે છે એટલે તમને અને તમારાં 
ઘરનાં માણુસાને રેગ લાગે એમાં નવાઈ શી છે? ઝાડા વગેરે 
રશેગનાો ઉપદ્રવ આમજ થાય છે.” 

ગ્રામ્યજન બોલ્યા મહારાજ, અમે શું કરીએ! અમે 
તો ભંગીને કહીએ છીએ પણ્‌ સાંભળે છે કોણ ? આજ કાલ 
એ ખધા ખડું સ્વતંત્ર ખની ગયા છે. એમને માર” તો મરાય 
નહિ અને વરીએ કે ગાળ દઈએ તો અમારા સામી ફર્યાદ 
કરે છે. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તો તમારા ગામના ધણી ભંગી લાગે છે? 

ગ્રાસ્યજનઃ કેમ ? ગામના ધણી તો અસે છીએ. 

સાકેટીંસઃ પણુ તમે કહો છે જે કે આ ધૂળ ઉડવાને ત્રાસ 
વગેરે થવા દેવો ન દેવો એ તેમના ઢાથમાં છે? તમારા કહેવા 
પ્રમાણે ગામ સાફ્‌ કરવું ન કરવું એ તેમના હાથમાં છે. જે એ 
સાફ કરે તો તમે સુખે રહો અને ન કરે તો ત્રાસ ભોગવો. ખરેખર, 
ત્યારે તો તમારૂં સુખદુઃખ તેના હાથમાં રહ્યું. 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી: એ તો એમજ છે- 

સોકેટીસ : ત્યારે તો ગામના ધણી પણુ એજ થયા. 

ગ્રામ્યજનમાંનેો એક : (પોતાની આંખમાં કણું પડેલું હોવાથી 
આંખ ચોળતો ચોળતો) આજે તો એવુંજ દેખાય છે. 
 # અસ્પૃશ્ય હોવાને લીધે. 


૪૦ 


સોક્રેટીસ: પણુ આ ગામ મેલું કોણુ કરે છે અને આ ખધો 
કચરો ઠેકઠેકાણું કોણુ નાંખે છે? 

ગ્રામ્યજનઃ એ તો અમે અને અમારાં ઘરવાળાં. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તમને જે ખીક લાગતી હોય કે ભંગી એ 
ખધું વાળીચાોળી સાક્‌ નહિ કરે તો તમે તે શા માટે જ્યાં ત્યાં 
નાંખો છો ? 

ગ્રામ્યજન: મહારાજ, એ તો હમેશની ટેવ છે એટલે 
અખેમજ થાય છે. 

સોકેઢીસ : આ ખધું તમે હાલ ગામની બટ્ઠાર ખાડા ખોધ્ધા 
છે તેમાં કેમ નથી નાંખતા ? એમ કરશે! તો તમારે ભંગીની રાહ 
જેવી નહિ પડે અને ગામડું સાફ રહેશે. તમારૂં ગામ તમે પોતે 
શા માટે સાફ્‌ કરતા નથી ? 

ગ્રામ્યજન : અસ ઉચ્ચ વણુના માણુસ છીએ. આ કામ કંઈ 
અમારૂં નથી. 

સોક્રેટીસઃ ત્યારે ગામને ગંદુ કરવું એ ઉચ્ચ વણુના માણુસોનું 
કામ અને સાક્‌ કરવું એ હુલકા વણુના માણુસોનું કામ, ખરૂં કે? 

ગ્રામ્યજન : હાજી: એમ જ છે. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે આ બખેમાં ઉંચું કામ કયું ? ગામ મેલું 
કરવાનું કે ગામ સાફ્‌ કરવાનું ? 

ગ્રામ્યજન: (જરા ભૉંઠા જેવા થઈને) સાકે કરવાનું, 
મહારાજ. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તો ભંગી એ તમારાથી ઉંચ જાતને। થયે. 

ગ્રાસ્યજન : એમ તે કાંઈ હોય! 

સોકેટીસઃ ત્યારે તમારૂં ગામ તમે પોતે કેમ સાફે 
કરતા નથી? 


૪૬ 


ગ્રામ્યજન : એમ કરવાને રિવાજ નથી. 

સોકેટીસ : ત્યારે ગામને ગંદુ કરવાનો તમારે રિવાજ છે 
ખરો, નહિ ? કહેવત છે કે આપણું કર્યું આપણે ભોગવવું. એટલે 
તમે ગામ ગંદુ કરો તો સાક્‌ પણુ તમારેજ કરવું જેઈએ. 
ચાકખાઈમાં રહેવાની તમારા ધર્મ તરક્‌થી તમને કાંઈ મનાઈ છે 
ખરી કે? 

ગ્રામ્યજનઃ નહિજ. 

સોકેટીસ : તો પછી તમે પોતે શા માટે ગામ સાફ્‌ ન કરો? 
તમે પોતે એ સાકફ્‌ કરતા હો તો ગંદુ કરતાં પહેલાં ખહુ વિચાર 
કરરી।. વળી જે કાંઈ કચરો કે ગંદવાડ નીકળશે એ તમને ખાતર 
માટે કામ લાગરી. એટલે તમે જેટલું વધારે સાર્‌ કરશે! એટલો 
વધારે લાભ થશે. ખાતર ભેળું કરવું એ પણુ ખેડુતવર્ગનું કામ છે, 
ખરૂં ને? 

ગ્રામ્યજન : એ તો એમનું પહેલું કામ. 

સોકેટીસ : ત્યારે એને શેરીએ।  વાળવાને ખદલે ખાતર ભેગું 
કરવાનું નામ આપો તો એ ઉત્તમ કામ ગણાશે અને તે કરતાં 
તમને કાંઈ લાંછન નહિ લાગે. 

ગ્રામ્યજનઃ એ આપ ખરૂં કહો છે. 

સોકેઢીસ : ત્યારે ગામ સાક્‌ કરવાની વાત મૂકી દો, અને 
એવો નિયમ કરે કે દરેક ખેડુતે ખને તેટલું ખાતર ભેગુ કરવું. 
આના પરિણામે તમારું ગામ આપોઆપ સાક્સુફ્‌ થઈ રહેશે. 

ગ્રામ્યજન : અમે એ પ્રમાણે કરીશું, મહારાજ. 

સોક્રેટીસ: આમ કરશે એટલે તમેજ તમારા ગામના ખરા 
પણી થશે।. તમારૂં ગામ એની મેળે ચોકખું રહેશે કારણુ કે નહિ 
તો તમારે એને સાકેસુર્‌ કરવાની મહેનત લેવી પડશે. ભંગી ગામ 


૪૨ 


સાફે કરશે એમ મનમાં રાખો તો ગામને મેલું કરવામાં પાછું 
વાળી નહિ જુઆ, પણ જે તમારે ચોકખું કરવાનું હરો તો મેલુંજ 
નહિ કરે. આટલા માટે ખરા ખેડુતો, ગામને મેલું રાખવું એ 
પાતાનાજ ઘરમાં રેગ લાવવા જેવું છં અમ માની અને કચરે।, 
ગંદવાડ વગેરે ખાતર તરીકે ખહુ ઉપયોગી છે એમ જાણી અ 
ખધાને એકઠું કરે છે. આવા ખેડુતો જાણે છે ક ગામને વાળીચોળી 
સાફ કરવું એ ખાતર ભેગું કરવાનું કામ છે. આ કારણુથી તેઓ 
પાતેજ ગામને સાકૂઝુફ્‌ રાખે છે અને ખીજા ઉપર તે કામ 
નાંખતાં નથી. 

આટલી વાત થયા પછી જરા ચમકીને સોકેઢીસ બોલી 
ઉઠ્યા “ પણ આ શેની વાસ આવે છે? કેમ નણે માણુસા 
અંહિ નજદિક કળરે જતાં હોય !” 

ગ્રામ્યજનઃ: એ વાસ ખેતર તરક્થી આવે છે. અમે ખધા 
જંગલ એ ખાન્નુ જઈએ છીએ. 

સોકેટીસ : અને પવન ચાલતો હોય એટલે આખો દિવસ 
આમને 'આમ વાસ રહ્યા કરતી હશે, ખરૂં કે? વળી માખી મેલા 
ઉપર બેસી તમારા ખાનપાનની વસ્તુઓ ઉપર બેસતી હરે તેમ 
બાળકોની આંખ ઉપર પણ બેસતી હશે. ધણાં ખાળકો આ કારણુથી 
આંધળાં થાય છે. પણુ એ ખધી વાતની તમને ખખર કયાંથી હોય? 
માંખીના પગ અને શરીર ગંદવાડથી ભરેલાં હોય છે અને તે 
આપણા ઘરમાં આવે છે ત્યારે નાહીધોઈ આવતી નથી એ તો 
તમે જાણતા ન હરશે. 

ગ્રામ્યજનઃ પણુ એ તો, મહારાજ, અનાદિ કાળથી થતું 
આવ્યું છે તે શું કરીએ. 

સોકેટીસ ઃ પણુ હવે તમે પેલા ખાડા ખેોધ્ધા છે તો તેને 


૪૩ 


ઉપચોગ કેમ કરતા નથી? દરેક ખાડા ઉપર બે પાટીઆં આડા 
સુકો અને તેને ફરતું બાંધી લો એટલે પહેલા નંખરનાં પાયખાનાં 
થશે. અને આ રાખ જે તમે જ્યાંત્યાં નાંખો છો તે એમાં નાંખા 
એટલે પછી ખસ! તમારે ઉત્તમમાં ઉત્તમ ખાતર થયું. મેલાં 
જેવું અને રાખ જેવું ખાતર ખીજીુ એકેય નથી, અને એ ખજ્ઞ 
અંહિ ભેગાં કરો એટલે સર્વોત્તમ ખાતર થશે અને ગંદકી ગામમાં 
કે ગામની બહાર પણુ રહેશે નહિ એટલું અધિક. 

ગ્રાસ્યજનઃ મહારાજ, અમે આપ કહા છો તેમ કરીશું. 

સોકેઢીસઃ અત્યારે તમે તમારા ધર્મનું નામ લઈ ખટાતનું 
કાઢો છો કે અમારાથી મેલાને અડાય નહિ; પણુ તમે તો તે ખાઓ 
છો, પીઓ છો અને પળે પળે શ્વાસમાં પણુ લો છો. મેલું ધળમાં 
ભળે છે અને પવન આવે કે હોર જાયઆવે ત્યારે એ ધળ ઉડી 
તમારા ખાનપાનમાં ભળે છે અને શ્વાસ વાટે તમારા શરીરમાં 
જાય છે એ બધું તમે કેમ સહન કરે છા ? 

ગ્રાસ્યજનઃ મહારાજ, અસે હવે ધર્મને નાસે એવું ખ્ટાનું 
નહિ કાઢીએ. અમારો ધમ અમને સ્વચ્છ રહેવાનું કહે છે, અને 
તમારી શિખામણુ માની અમે અમારૂં ગામ પણુ સ્વગ્છ રાખીશું. 
વળી આમ કરવાથીં ખાતરની વૃદ્ધિ થશે અને પરિણામે પાક 
તેમ નિરણુચારો વધારે સારે થશે. 

સોકેટીસઃ બહુ સારી વાત. એમ કરશે! તો તમારું ગામ 
માણુસાને રહેવા લાયક અને ખચ્ચાંઓને તેમાં જન્મવા અને 
ઉછરી મોટા થવા લાયક થશે. વાર્‌, નમસ્કાર: હું તો હવે જઈશ 
કારણુ કે મારાથી આ રુર્ગંધ સહેવાતી નથી. 

ગ્રામ્યજનઃ નમસ્કાર, મહારાજ, નમસ્કાર, આપ ખીજી 
વખત આવરે ત્યારે આ જગ્યા આપને યોગ્ય થચેલી આપ જેશે।. 


નિરાધારપણું અથવા “એની સેળ થાચ” 


સોક્રેટીસ એક સાંજે એક ગામડામાં આવ્યા અને એક 
ખાટલા ઉપર બેસી ગયા. એ વખતે ત્યાં બે ત્રણુ માણુસો હુતા 
અને તેને જેઈ ખીન્ન ત્રણુ ચાર આવી પાસે બેઠા. સોકેટીસને 
એ વખતે મુંઝાચેલા હોય એવા નઈ તેમણે તેને પૂછયું કે 


“મહારાજ, આજ આપ આમ કૈમ થઈ રહ્યા છો? 
આપના મોઢા ઉપર આજે આટલી ખધી સુંઝવણુ કેમ દેખાય છે ?””' 

સોકેટીસે ઉત્તર આપ્યોઃ “હું ખરેખર આજતો સુંઝાયો 
કું. તમે હમેશાં “અમે ગરીખ છીએ, અમે ગરીખ છીએ' એમ 
કહી ફર્યા કર્યા કરે છો, પણુ આજે છું તમારા ગામ તરક 
આવતો હતો ત્યારે તમારા ખેતરમાં મેં પુષ્કળ ઉંદર તમારે પાક 
ખીલકુલ ડર વગર ખાતાં નયા, અને ત્યાં જ્યાં જેઈએ ત્યાં 
તેમનાં દર જ ૬૨ ઢુતાં.” 


ગ્રાસ્યજનઃ મહારાજ, એમાં અસે શું કરીએ? એતો 
એમ જ ચાલે છે. 


સોકેટીસઃ આઢલું ખસ નથી. હું ગામની નજદિક આવ્યો 
ત્યારે પાદર સીમમાં તમારાં હેર ઉભાં હતાં અને તેમને ખાવા 
ત્યાં ખડ નહે હોતું. પાસે જ જંગલ છે છે પણુ તેમાં જાતજાતનાં લીલા 
વેલા, છોડ અને ઝાડ જેઈ મૅ ગાવાળને પૂછયું કે “અલ્યા, આ 
હોર આમ ભખ્યાં ઉભાં છે તે આ ખધું લીલું લીલું છે તે કેમ 
ખવડાવતો નથી?” આ સાંભળી ગોવાળ હસ્યો અને કપાળે 
હાથ મૂકી બોલ્યો, “અરે, ભાઈ, તમને એટલી ચે ખખર નથી કે 
એ ખધું હોર ભ'ખ્યાં મરતાં હોય તોયે ન ખાય?” 


૪પ 

ગ્રામ્યજનઃ ખરી વાત. એટલું તો અમારૂં છોકરૂં ચે જાણે. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તમે એ ખધું વાવતા શા માટે હશે? 

આ પ્રશ્ન સાંભળી ખધા હુસ્યા. ત્યાર પછી એડ જણુ બોલ્યોઃ 
“મહારાજ, એ તો એની મેળે થાય છે.” 

સેોકકેટીસ કંઈક કહેવા જતા હુતા ત્યાં એકાએક યુતરાઓને। 
ભસવાનો અને પરસ્પર લડવાનો શૈરખકેર સંભળાયો અને 
કોઈએ આવી ડહ્યું કે એક કુતરૂં હુડડાયું થયું છે અને એ કોઈ 
બાળકને કરડયું છે. આ સાંભળી સોકેટીંસ બોલ્યા કે “આ 
કુતરાઓ તમારે કાંઈ કામના છે ખરા કે?” 

ગ્રામ્યજન : નાજી. 

સોકેટીંસઃ તો પછી તમે તેમને રાખો છે શા માટે? હું તો 
તેમને દરેક ગામડામાં સંખ્યાબંધ જેઉં છું અને તેમનાં ગલુડીઆં 
પણુ એટલાંજ છે. એ ખધાં કામનાં ન હોય તો તેમને શા 
માટે રાખવાં? 

ગ્રામ્યજનઃ એ તો એની મેળે થાય છે. 

સોકેટીસઃ મારા ભોળા ભાઈઓ, આ ગામના ધણી તમે 
છો ને? 

ગ્રાસ્યજનઃ હુાા9. 

સોકેટીસ : ત્યારે પછી આ બધામાં “એતો એની મેળે થાય 
છે” “એ તો એની મેળે થાય છે” એમ શા માટે કહ્યા ડરો છો ? 
જે ઉંદરની જરૂર ન હોય તો તેમને શા માટે થવા દો છો ? નકામા 
વેલા, છોડ કે ઝાડની જરૂર ન હોય તો એમને ઉગવાજ શા 
માટે દો છે? એમને ખદલે ઘાસ અને ખળવણુ માટે સારાં સારાં 
ઝાડ વાવો તો તમને કેટલે ખધો લાભ થાય ? આ બધાં 
નકામાં ગંદા અને રોગી મુતરાઓને તમારા ગામમાં શા માટે 


૪૬ 


રહેવા દો છો? ઉંદરના નાશ કરો તો તમારો પાડ સારે 
થાય એ તમેય જાણે છો. તેમ ઢોર ચરાવવાની જમીનમાં આવાં 
નકામાં દાડ વગેરેને થવા દો છે એટલે એટલી જમીન નકામી 
જાય છે. તેને ખદલે સારાં ઝાડ વાવો તો તમને ખળતણુ 
મળે, વખતે ફળકુલ પણુ મળે અને ગામની શેભા વધે એ 
નતુદું. એ જ પ્રમાણે આવાં કુતરાંઓને રહેવા દો છે એ પણ 
તમને ખધી રીતે તુકશાનકારક છે. તેઓ ગામ મેલું કરે છે. વળી 
તમારા ઘરમાં આવી જેમાં તેમાં મોઢું નાખે છે અને ખધું બગાડે 
છે. તેમાં કેટલાંક શેગી છે અને એમને! ચેપ લાગે તેવો હોય 
છે. જેને તેને ભસે છે અને વખતે કરડી પણ ખાય અને »ડડકાયાં 
થઈ માણસને! પ્રાણ પણ્‌ લે છે. કુતરાં રાખવાં તો તેમને 
પાળવાં અને તેમની ખરાખર સંભાળ લેવી જેઈ એ. એમ કરો તો 
તમને તેથી ખટ લાભ થાય પણ્‌ તેમની આવી સ્થિતિ હોય 
તેમાં એ તમને નુકશાનકારક છે. પણ આ ખધી વાતમાં, તમે 
બેદરકાર રહો છો અને આ ખધું એની મેળે અને આપોઆપ 
થાય છે એમ માની નિરાધાર થઈ જએ છો એ તમને કોઈ 
રાંતે લાભકારક નથી એટલુંજ નહિ પણુ ખધી રીતે તુકશાનકારક 
છે. આ તો તમારા ખેતરના ખરા માલેક તમે નહિ પણુ સુવરડાં 
અને ઉદ્દરર છેઃ તમારા ગોચર અને પડતર જમીનના માલેક 
રખડું કુતરાઓ છે. મારા ભોળા ભાઈઓ, આ પ્રમાણે તસે 
તમારા ઘરમાં અને ગામમાં અને ખેતર વગેરેમાં પરાષ્રીનતાથી 
કયારે સુડત થશે? 


ગ્રામ્ય કુતરાઓ 


સોક્રેટીસ એક વાર ગામ સોંસરા ચાલ્યા તે વખતે તેની 
સાથે થોડા માણુસો હતા. જ્યારે તેએ ગામ ખટાર થોડે દ્ર 
ગયા ત્યારે સોકેટીસે તેઓને કહ્યું કે “ આપણે તમારા ખધાના 
ઘરેથી આટલે ટ્ર આવ્યા છીએ ત્યારે જ ચોખ્ખી હુવા લઈ 
શકીએ છીએ. વળી અહિ કોઈ જાતની રુર્ગધ નથો તૅમ ધૃળ 
પણુ ઉડતી નથાં. ચાલે આપણે થોડી વાર અંહિ આવી સારી 
જગ્યામાં બેસી વાતો કરીએ. આજે મારે તમારી પાસેથી એક 
નવી વાત ન્ણવી છે. તમારા ગામમાં ઘણાં ગુતરાં છે અને 
તેમનો કોઈ ધણી લાગતો નથી. તેમ આ પમુતરાંએ કોઈ 
ઉપયોગમાં આવતાં હોય એમ પણુ લાગતું નથી અને તેમની 
સ્થિતિ બઢ દયાજનક છે. તેએ ગંદાં, ખસલેલ અને ચીતરી 
ચડે એવાં હોય છે. ખરૂં કહું તો તે તમારાં છોકરાંએ કરતાં 
પણુ ખરાખ છે, એટલે ખરેખર ખહુ ખરાખ છે. મને કહો 
જેઈ એ, આ કુતરાંઓની તસે સંભાળ કેમ લેતા નથી? 

ગ્રામ્યજનઃ સોકેટઢીંસજી, અમારે વખત કયાંથી કાઢવો ? 
વળી એ તો કુતરાંજ છે એટલે નકામાં છે. 

સોકેટીંસઃ તો પછી તમે એમને રાખો છે શા માટે? 


ગ્રામ્યજન:ઃ અમે નથી રાખતા: એ તો એની મેળે 
રહ્યાં છે. 

સોકેટીંસઃ અરે મારા ભોળા ખંધુએ મારે તમને કેટલી 
વાર ડહેવું કે તમારા ગામમાં જે બધું થાય છે તેને માટે તમે 
જ ૬. દે 
પોતે જવાબદાર છો ? તમારા ગામના ધણી તમે છે અને 


૪૮ 


નહિ કે આ પુતરાએ. આ કારણુથી તેમની હેયાતી અને 
વતગુંક વગેરે માટે તમે જવાખદાર છે. તસે કહો છો કે તે 
કંઈ ઉપયોગનાં નથી. પણુ તમારા ધરમાં છાનાં આવી એ જે 
બધું ખાઈ જાય છે, અને આખો દિવસ ભસતાં રહી જે ઘાંધાટ 
કરી મૃકે છે અને માણુસોને કરડે પણુ છે અને હડકાયાં થાય 
ત્યારે માણુસાને તેએ કરડે અને તેમાં માણુસાનો પ્રાણુ જવાને 
પણુ જેખમ હોય છે એ ખધાનેો વિચાર કરો તો એ ઉપચોગ 
વગરનાં છે એટલુંજ નહિ પણુ ખહુ નુકશાનકારક છે. 

ગ્રામ્યજન : ખરી વાત. 

સોકટીસઃ તો પછી તમે તેમનો નાશ શા માટે કરતા નથી? 

ગ્રામ્યજનઃ એ તો અમારા ધમ અને રિવાજથી એમ 
કરવાની ખંધી છે. એ પુતરાં છે એ ખરૂં, પણુ જે ઈશ્વરે 
આખું જગત સૃજ્યું છે તેણેજ એમને પણુ સરજ્યાં છે. 

સાકેટીસ : તમે એ ઉત્તર ખહુ સારો આપ્યો. માણુસની 
માકફ્કજ કુતરાંઓએ પણ્‌ ઈશ્વરનાં જ સરજેલાં પ્રાણી છે. પણુ 
ઈશ્વરે એમને શા માટે સરજ્યાં હશે ! કુતરું એ પાળી શકાય 
એવું પ્રાણાં છે. જેમ ગાય ભેંસને પાળા છે અને તેમનો લાભ 
લો છો એ પ્રમાણે ગુતરાનું પણુ કરી શકે છો કુતરાં આ 
પ્રમાણે રહે અને એમને જેઈ આપણુને ચીતરી ચઢે અથવા 
એ આપણુને નુકશાન કરે એ માટે એ સરન્નયાં નથી. 

ગ્રામ્યજનઃ: એ વાત તો ખરી લાગે છે. 

સોકેટીંસઃ તો પછી મારા ભોળા ભાઈ ઓ, આમાં દોષ 
કોના છે? ભગવાનનો ? આ તો તમે તમારી પોતાની મૂર્ખાઈ નો 
તેમ ધાતકીપણાના દોષ ભગવાન ઉપર ઢોળો છે. દોષ આપણે 
કરવો અને નાંખવો ઈશ્વર ઉપર, એવી વાત થઈ. 


૪૯ 


ગ્રામ્યજન : ત્યારે મહારાજ, અમને મહેરખાની કરી 
કહો જેઈ એ, ઈશ્વિરે કુતરાં શા માટે સૃજ્યાં છે ? તેમને પાળીને 
શૈ। લાભ લઈ શકાય છે? 

સોકેટીસ : સાંભળો મારા પ્યારા ભાઈએ; .ઈશ્વિરે જેમ 
ગાયો તમારા ઉપયોગ માટે આપી એજ પ્રમાણે કુતરાંએ 
ઉપયોગ માટે આપ્યાં છે. ડનિયાના ઘણુ! દેશમાં એક પણુ 
મુતરશે ન ધણીયાતો નથી હોતો, અને દરેક કુતરાની માવજત 
તેનો ધણી કરે છે. ત્યાં કુતરાઓને કેટલીક જાતનું કામ કરવાનું 
પણુ શિખવવામાં આવે છે. તમે જાણો છે કે કુતરા જેવું 
નિમકહુલાલ પ્રાણી ખીજાં ભાગ્યેજ હશે, અને એ પોતાના 
ધણીની સેવા ખરાખર ડરે છે એટલું જ નહિ પણુ તેને માટે 
પોતાને પ્રાણુ પણુ આપે છે. ઘરમાં કે ખેતરમાં ચોકી માટે 
મુતરા જેવું કામ ખીજાં કોણુ કરી શકે તેમ છે? ઘરમાં કે 
ખેતરમાં કુતરૂં હોય તો તે ઉંદર કે શિયાળ કે ભુંડને ખનતા 
લગી આવવા ન દે: સાપને પણુ દ્ર રાખે. આપણે ઘેર 
હોઈએ કે ન હોઈએ પણુ કુતરું આપણી માકફકજ ઘર સંભાળે 
છે. ખેતરમાં હેર આવવા ન દે એ તો તમે નણે છા. વળી 
ધણુમાં પણુ વ કામ આવે છે. ગોવાળ કે ભરવાડ સાથે 
એકાદ બે કુતરાં હોય તો તેનું કામ ખહુ ઓછું થઈ જાય અને 
રારને ભાગી જવા ન દે. આ પ્રમાણે કુતરા પાસેથી ઘણું કામ 
લઈ શકાય છે. આ જે ખધું ડામ મેં ગણાબ્યું એટલું જ બસ નથી. 
મુતરાઓએ તો માણુસોના પ્રાણુ બચાબ્યા છે. આ બધાના ખદલામાં 
એ આપણી પાસે માત્ર બચકું રોટલો માગે છે અને સ્હેજ પ્રેમ અને 
માવજત. ખરેખર, ઈશ્વરે કુતરાએ પેદા કર્યા તે આ માટે કે આપણે 
તેમને આઢલું થોડું દઈ એ અને તેના ખદલામાં ઘણું ખધું લઈ એ. 

હ 


પ૦ 


ગ્રામ્યજન : સોકેટીસજી, તસે ખરૂં કહો છે. અસે જેમ 

ખીજી ખાખતમાં તેમ આમાં પણુ મૃખ છીએ. ઈશ્વરે ખધું 
જે *ઉ જ્‌ જ 

આપણા સારા માટે ક્યુ છે પણુ અમે એ જેઈ શક્યા નથી. 


ને 


સ્રીઓતું સન્માન કરવું 


એક દિવસ સોકેટીસ ગામના ચોરે આવી બેઠા. તે ખટ 
ખુશ મીજાજમાં ઢુતા અને મંદમંદ હાસ્ય ડરતા ઢુતા. તેમને 
આ સ્થિતિમાં જેઈ ગામના મોટેરાઓને ખહુ નવાઈ લાગી 
કારણુ કે સોક્રેટીસ રેંજ કંઈકે વિચારમાં હોય તેથી તેનું મોઢું 
ભારેખમ લાગે. એકાદ બે પળ ગયા પછી ગામના સોટેરામાંથી 
અએેક જણે કહ્યું: 

“પધારે, સોકેટીસજી. આજે શું છે તે આપ આવા 
આનંદમાં આવી ગયા છો? આપ શું કોઈ સ્વચ્છ ગામ ન્નેઈ 
આવ્યા છો કે કોઈ મજનું મેલ અને ઘરેણાં વગરનું ખાળક 
નઈ આવ્યા છો કે કોઈ ગ્રામ્ય ભણેલી સુઘડ સ્રી જેઈ છે કે 
છે શ]??” 

સોક્રેટીસ: ના રે, ભાઈ, એવું કંઈએ નથી. આજે તો 
હું હેરાન હેરાન થઈ ગયો (આમ કહી તે મંદમંદ હુસવા 
લાગ્યા ). 

ગ્રામ્યજનઃ એમ હોય તો તમે આમ હસો નહિ. વાર, 
અમને તમારા આનંદની વાત તો કરે. તમે રશેજ અમારા 


પ્‌ 


ઉપર એવા રેષમાં રહો છે કે આજ કેક દિવસના કાળે તમે 
આનંદમાં છે તો તે આનંદની વાત તો કરે. 

સોકેટીસ ઃ (મ્હોટેથી હતીને) ખહુ સારૂં. હું વાત તો 
કરીશ, પણુ એક શરતે કે તમારે મારા ઉપર ગુસ્સે ન થવું. 

ગ્રામ્યજનઃ નાજી, અમે ગુસ્સે નહિ થઈએ. આજે અસે 
તમારા આનંદમાં ભંગ નહિ પાડીએ, પછી ભલે તમે ગમે 
તે કહો. 

સોકેટીસઃ વારૂ, સાંભળો ત્યારે. આજે હું કોલેજમાં 
ભણુતા એક વિવાર્થીને મળ્યો અને અસે વાતો કરવા લાગ્યા. 
થોડી વાર તે અમે સારી વાત કરી પણુ પછી તે ગરમ થતે। 
ગયો અને પછી કોધે ભરાઈ બોલ્યો કે “ અમારૂં હેંદુસ્થાન, 
તેની પુરાતન સંસ્કૃતિ અને ઉચ્ચ સભ્યતા, એ સવને પૃથ્વીમાં 
જેવો આદર થવો જેઈએ તેવો થતો નથી. શ્ર સાંભળી હં હું 
હું પડયો અને એથી એ વધારે કોષે ભરાયો અને આખી 
દુનિયાની સાથે મને પણુ ગાળો ભાંડવા માંડી. 

મેં કહ્યું: ભાઈ, હું દિલગીર છું પણુ આવી મ્હોટી મ્હોટી 
વાતો સાંભળી મારાથી હુસ્યા વગર રહેવાયું નહિ. 

તે બોલ્યો: એવી કઈ મ્હોાટી મ્હાઢી વાતો મે કરી જેથી 
તમને હુસવું આવે? 

મે ઉત્તર આપ્યોઃ ભાઈ, ધીરો થા. સાંભળ. તમે પોતે 
તમારો આદર ન ડરો તો પછી દુનિયા તો શેનીજ કરે ? 

આટલું કહી હું ફ્રી હસ્યો. 

ભારે તે બોલ્યોઃ હાં! તમે અસ્પૃશ્ય લોકની વાત કરે 
છે, ખરૂં ના એ પણુ અમે જાણીએ છીએ અને તેમાં કાંઈ 
નવું નથીઃ વળી તેને મહુત્વ આપે છે તેતું અર્ધું ય એમાં નથી. 


પર્‌ 


મ કહ્યું: ના, હું એમની વાત નથી કરવા માંગતો, નને કે 
એ એકજ વાત એટલી ખધી ભુંડી છે કે આપણે સહુએ 
શરમાવું જેઈ એ. 

તે બોલ્યોઃ ત્યારે ખીજી શી વાત તમારા મનમાં છે? 

મેં કહ્યું: આપણી અર્ધી વસ્તી સ્ત્રીઓની છે, ખરૂં ના? 

તેણે કહ્યું: હા એમાં શું નવું કહ્યું ? 

મેં કલ્યું: આપણે સહુ સ્ત્રીઓથી જન્મ્યા છીએ, 
ખરૂં ડે? 

તેણે કદ્યું: એમાં વળી પૂછવું શું? 

મેં કહ્યું: વારૂ, ત્યારે જ્યાંસુધી તમે સ્રીઓને માટે માન 
નહિ રાખો; અને હોરની કિમત સ્ત્રીઓનાં કરતાં વધારે ગણુણ્‌ા 
ત્યાંસુધી તમે તમારે પાતાનો આદર કરો છે એમ કઈ રીતે 
કહી શકાય, અને એ સ્થિતિમાં ખીજ તમને માન આપે એની 
આખઆશાજ ર૨ી રાખવી? 

આ સાંભળી એ તો ઉલટાને વધારે ગુસ્સે થયો અને 
“પુરાતન સંસ્કુતિ” “પુરાતન સંસ્કૃતિ” એવા શખ્દો મ્ડોટેથી 
બોલવા લાગ્યો એટલે હું ચાલતો થગ. 

આ ખધું સાંભળી ગ્રામ્યજનમાંથીં એક યુવક જરા 
અકડાઈથી બોલી ઉડ્યો? “ સોકેટીંસજી, આમાં હુસવા જેવું 
અમે કાંઈ નેતા નથો. આ ખધું સાંભળી તમને આનંદ શૈ 
થયો એ અમે સમજતા નથી. ?' 

સોક્રેટીસે ઉત્તર વાળ્યો: વારૂ, સાંભળો ત્યારે; તમારા 
ગામમાં કોઈ ગાય મારે તો મારામારી થાય, ખરૂંના? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી; મારામારી થયા વગર ન રહે. 

સોકેટીસઃ વારૂ, કહો જેઈ એ; કોઈ માણુસ પોતાની 


પ૩ 


સ્ત્રીને, અથવા સાસુ વહુને, બહુ સતાવતાં હોય અને સ્રી આપઘાત 
કરે, મરી જાય કે નાસી નય ય્યારે મારામારી થાય ખરી કે? 

ગ્રામ્યજન : નાજી. 

સોકેટીસઃ વારૂ, એવી રીતે સ્ત્રી મરી ગઈ હોય તો તેને 
ત્યાં તમે આભડવા જાએ। ખરા કે નહિ? અને તેની સાથે બીજે 
ખધે વ્યવહાર રાખો ખરા? 

ગ્રાસ્યજનઃ હાજી, અસે એ ખધુંય કરીએ છીએ. 

સોકેટીસઃ ઠીક, હુવે એ માણુસ ફૂરી પરણે ત્યારે તસે 
તેને ત્યાં જએ ખરા ? 

ગ્રામ્યજનઃ અસે તો તેની જનમાં પણુ જઈએ છીએ. 

સોકેટીસઃ તમારે ત્યાં કોઈ માણુસની સ્ત્રાં મરી જાય તો 
એ માણુસનું ફરી લગ્ન ક્યારે થાય? 

ગ્રામ્યજનઃ બે ત્રણુ માસ તો લાગે. 

સોકેટીસઃ અને વેવિશાળ ક્યારે થાય. 

ગ્રામ્યજનઃ સ્ત્રાં મરી ગયા પછી આઠ દસ દિવસમાં તો 
થઈજ જાય અને એમ ન થાય તો. લાજ જાય. 

સોકેટીસઃ અને સ્ત્રીના ધણી મરી જાય તો એ કેટલા 
દિવસમાં પરણે ? 

આ સાંભળી ગ્રામ્યજનમાંના બે ત્રણુ ખ્રાહ્મણુ, વાણીઆ 
અને ખીન્ન એક બે પાટીદાર હુતા તે બાલી ઉઠૅયાઃ 

“ સેોકેટીસજી, આ તમે શું બોલો છે ? સ્રીના ધણી મરી 
જાય એટલે એમનાથી કાંઈ ફ્રી પરણુાય ?” 

સોકેટીસઃ ત્યારે સ્રી વિધવા થાય એટલે ફ્રી ન જ પરણે ? 

પેલા માણુસોઃ ના, નહિ જ; એમાં વળી પૂછવું શું ? 

સોકેટીસઃ અને સ્ત્રી ન્ટાની ઉમરની હોય કે દસ ખાર 


પ૪ 


વર્ષની છોકરી હોય તો? 

પેલા માણુસોઃ તોયે શું ? એમનાથી કાંઈ પરણાતું હશે. 

સોકેટીસઃ ત્યારે પુરૂષા ગમે તેટલી ઉમરના હોય અને 
એમને ધરવાસ, ધણા વર્ષ ચાલ્યો હોય અને ઘેર બે ચાર 
ખાળકો હોય તોપણુ પોતાની સ્ત્રાં મરી જતાં તુરત અને તે પણુ 
મહિના બે મહિનામાં અને કદાચિત્‌ એથી ચે ઓછા વખતમાં 
પાતાનું વેવિશાળ કરે અને બે ચાર માસમાં પરણે ખરે, પણુ 
સ્તી ન્ટાની ઉમરની ખાળા હોય અને વિધવા થાય તોચે ન 
પરણે, ખરૂં કે? 

પેલા માણુસોઃ ત્યારે પછી સતાં અને પુરૂષોમાં ફેર શે ? 

સોકટીસઃ વારૂ, હુવે આપણે ખીંજી વાત કરીએ. એક જ 
ધરમાં છોકરા છોકરીઓ વચ્ચે કાંઈ ભેદ રાખવામાં આવે છે 
ખરો કે? 

ગ્રામ્યજનઃ એ તો હોયજ નેઃ છેોકરાએઓ તે છેડરાઓ 
અને છોડરીએઓ તે છોકરીએ. છોકરીઓનાં મુન્ય પાતળાં એટલે 
એ છોકરી થઈ અવતરી. 

સોકેટીસઃ કોઈને ઘેર છોકરી અવતરતી હશે ત્યારે તેના 
મનમાં એમ થતું હશે કે આને ખદલે છોકરો આવ્યો હોત 
તો સારૂં હતું ? 

ગ્રામ્યજનઃ એવું તો બધાયના મનમાં થાય, પણુ એ કાંઈ 
આપણા હાથની વાત થોડીજ છે. ખધાયને છોકરાજ જેઈ એ, 
પણુ ડરવું શું. 

સોકેટીસઃ ત્યારે છોકરીનો જન્મ થાય ત્યારે માખાપ 
એટલું પોતાનું કમનશીખ સમજતા હરે, નહિ વારૂ ? 

ગ્રામ્યજનઃ ઘણે ઠેડાણે તો એમ મનાય છે. 


પપ 


સોક્રેટીસઃ અને છોકરી આવે ત્યારે આડોશીપાડોશી અને 
સગાંસંખંધી દિલાસો દેવા આવે છે, નહિ વાર્‌ ? 

ગ્રામ્યજનઃ એમ પણુ ખને છે. 

સોકેટીસઃ વ!રૂ, અને ઘરમાં છોકરા છોકરીએ મ્હોટાં 
થાય ત્યારે તેમના ખાનપાનમાં અને બીજી રીતે તેમના વચ્ચે ભેદ 
રાખવામાં આવે છે ખરે કે ? 

ગ્રામ્યજનઃ છેડરાખાની મારેક છોકરીઓને તો ન જ 
રખાય. દીકરીઓને પારકે ઘેર જવું એટલે તેમને ખહુ 
ખવડાવીએ પીવડાવીએ કે મોહે ચઢાવીએ તો કેમ પાલવે ? દીકરી 
તો કચરાણી જ ભલી કારણુ કે સાસરે વહુ થઈ ને તેને જવું છે. 

સેોકેટીસઃ એટલે દીકરી સાસરે ય ડચરાય અને માબાપને 
ઘેર પણુ કંચરાય, ખરૂં ના? 

ગ્રાસ્યજનઃ હાજી, એ તો એમ જ છે. 

સોકેટીસઃ ત્યારે દીકરી જન્મે તારે “ પાણા આવ્યો ” 
એમ કહી તેના પ્રત્યે પહેલેથીજ અભાવ રાખો; તેને રોજ 
“સમર, રાંડ” એવી એવી ગાળો આપવામાં અથવા મરવાનું 
કહેવામાં તેમને જરા પણુ આંચકો આવે નહિ અને દીડરાને એમ 
કહેતાં જીભ કપાઈ જાય ; પ્રથમથીજ ઘરમાં દીડરાનો ભાગ 
મ્હોટો અને દીકરીને નહાનેો અને વે ખધી ખાખતમાં અને 
તે ડગલે અને પગલેઃ આ પ્રમાણે તે દીકરી હોય ત્યારે તેના 
ઉપર અનેક જાતના અન્યાય તસે માખાપ હોવા છતાં ડરેઃ 
તેમને ભણાવો નહિ, તેમને તમારી મીલ્કતનો ભાગ આપો 
નહિ અને એવી એવી અનેક રીતે તેમના ઉપર અભાવ રાખોઃ 
અને એ ખીચારી હજુ તો કાચી વયની બાળા હોય અને 
દરેક રીતે કચરાએલી હોય, અભણુ હોય અને કેટલીકવાર 


પર 


સમજ વગરની હોય એ સ્થિતિમાં તમે એને પરણાવી સાસર 
મોકલે. ત્યાં તો તેના ઉપર ગુજરતા અન્યાયનું પૂછવું જ શું ? સાર 
અન્યાય કરે, નણુંદો અન્યાય કરે, જેઠાણીંએા વગેરે સહુ તેમન 
સતાવે અને ઓછામાં પૂરૂં ઘણી વાર ધણાં ન્હાની ઉમરનો અન 
કાચા કાનના હોવાથી તેને તિરસ્કાર કરે અને મારેકૂટેઃ કેટલી: 
વાર તો આ જાતનો જુલમ એટલે ખધેો થાય છેકે એ 
ખીચારીને મ્ુવાઅવેડો ભરવો પડે. સ્રી ઉપર આ ખધું તે જીવર્ત 
હોય ત્યારે થાય છે અને તે મરે ત્યારે “હાંડ્લું ફૃટયું ” એમ 
કહી અથવા મનમાં ગણાં ટુજુ તો આઠ દસ દિવસે ય ન થય 
હોય તેટલામાં તો વેવિશાળ પણ કરી લો છે અને બે ચાઃ 
માસમાં તો લગ્ન પણુ થઈ નય. ડહોા જેઈ એ, આ ખધાર્થ 
ખીનેે કયો અન્યાય વધારે હોઈ શકે ? અને તે પળે પળે અને 
ડગલે ડગલે વળી તમારા ઘરમાં અને તમારા અંગ ઉપર જ 
કયાં તમારા મતુનું વચન કે “જ્યાં સીઓનું સન્માન થાય દે 
ત્યાં દેવા આનંદથી વાસ ડરે છે?” અને ક્યાં તમારી સમાજર્ન 
સ્થિતિ | હું પેલા વિદ્યાર્થીને કહેતો હતો કે તમે સીઓને તમાર 
ઢોરથી ચે ખરાખ રીતે રાખો છે એ ખોડઠું કહેતો હુતો ? સાઃ 
ઢોર માંદું પડે ત્યારે તેની માવજત ડરો છો એટલી યે ઘર્ણું 
વાર દીકરી કે સ્ત્રી માંદી પડે ત્યારે નથી કરતા, ખરૂં ને ? 
ગ્રાસ્ચજનઃ (ઝંખવાણા થઈને) મહારાજ, આપ અ 
ખધું ખરૂં કહો છેઃ અમે ખરેખર ઈશ્વરના મ્હોટા અપરાર્ષ્ધ 
છીએ કારણુ કે અમે અમારા અંગઅંગમાં ભેદભાવ રાખ્યે 
છે અને દીકરીએ ઉપર મ્હોટો અન્યાય કર્યો દે 
અને રોજ કરીએ છીએ. ખરેખર, અમે અભાગી છીએ. અરે 
આ પ્રમાણે કરતા હોઈએ ત્યારે અમારૂં કે અમારા દેશટ# 


પ૭ 


કલ્યાણુ કેવી રીતે થઈ શકે? 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તમે અત્યારે જ પ્રતિજ્ઞા લો કે અસે 
અમારા ઘરમાં મન, વચન અને કર્મથી દીકરા અને દીકરી 
પુરૂષ અને સ્ત્રી વચ્ચે ભેદ રાખી દીકરી કે સ્ત્રાં કે દીકરાની 
વહુ ઉપર ફોઈ પ્રકારનો અન્યાય નહિ કરીએઃ આ પાઠ તમારે 
જેમ શિખવાને છે તેમ તમારી સ્રીઆને પણુ શિખવવાને। છે, 
કારણુ કે તેઓ પોતાને મનથી હુલકી માને છે અને રીકરાને 
દીકરી કરતાં વધારે ગણી દીકરી ઉપર અન્યાય કરે છે અને 
દીકરાની વહુની તો વાત જ નહિ. વળી તમે એ પ્રતિજ્ઞા લે 
કે અમે જેમ દીકરાઓને ભણાવીએ છીએ તેમ દીકરીઓને 
પણુ થોડુઘણું તો ભણાવીશું જ એટલે તેએ ઘરકામમાં” કુશળ 
થાય અને પોતાનાં બચ્ચાંઓને સારી રીતે સંભાળી અને ઉછેરી 
શકે. સંસારતું સ્હોટું કાર્ય ખચ્ચાંઓનું રક્ષણ, જતન, પાલન 
અને શિક્ષણુ છે અને તે માતાથી જ થઈ શકે છેઃ આ કાર્ય 
માટે તેમને પોતાને શિક્ષણુની જરૂર છે અને તે શિક્ષણુ 
આપવું એ તમારી માખાપ તરીકે કફ્રજ છે. વળી તમે એ 
પ્રતિજ્ઞા લો કે અસે દીકરીઓને ન્હાની વચે લસ્ન નહિ કરતાં 
તે ચોગ્ય ઉમરની એટલે સોળ વર્ષથી વધારે વયની થાય વ્યારે 
તેમનાં લસ કરીશું. તમે તેમનાં લગ્ન ન્હાાની વચે કરો છે તેથી 
તેમનું શિક્ષણુ ખરાખર થતું નથી અને સહુથી વધારે ગેરલાભ 
તો તેમને, તેમના ધણીને અને તેમની પ્રજાને થાય છે. 
ન્હાની વચે પરણુતાં તેમની પ્રજા કાચી થાય છે. અને એ 
ઉપરાંત સ્રીઆ ખરાખર શિખેલી નહિ હોવાથી તેમનાં ખચ્ચાંને 
તે સંભાળી શકતી નથી. તમારાં ખાળકે।માં લગભગ અર્ધો ખાળકે 
પહેલા વર્ષમાં મરી જાય છે તેનું એક સુ'ખ્ય કારણુ આ છે. 


પ૮ 


ગ્રામ્યજનઃ મહારાજ, અમે આ બધું કરવાની પ્રતિજ્ઞા 
લઈએ છીએ. 

સોક્રેટીસ: મારે હજુ થોડું ડહે હૈવાનું છે. સાથે સાથે તસે 
એ પણુ પ્રતિજ્ઞા લો કે સીએને અમે ધરમાં વેઠીઆ તરીકે ગણીશું 
નહિ પણુ અમારા સલાહકાર મિત્ર તરીકે ગણીશું અને ખધી 
ખાખતમાં તેમનો આદર કરીશું. ઘણી વાર એવું ખને છે કે 
પુરૂષો મજાથી વાતોના તડાકા મારતા હોય છે અને સ્રીઓ તેમની 
સામે જ ભારે ભારે બોજા ઉંચકતી હોય છે અથવા એવું ખીજાં કાય 
કરતી હોય છે જેમાં પુરૂષો તેમને સહેલાઈથી મદદ આપી પ છે. 
વળી સ્રીઆ એ તે આપણી ચાડરી કરવા સરજયેલી છે 
માની તમેતેમને ટુકમ ઉપર હુકમ કર્યા કરે છો અને એ ખધા તેમણે 
પાળ્યે છૂટકો. તેએ પોતે પોતાના મનમાં અમે પુરૂષોની દાસી છીએ 
ખેમ માને છે. આ સવ અન્યાય છે અને તે ટ્ર થવો જેઈ એ. 

ગ્રામ્યજનઃ મહારાજ, આપ ખરૂં ડહો છો અને અમે એ 
પ્રતિજ્ઞા પણુ લઈ એ છીએ. 

સોક્રેટીસઃ આ સિવાય તમારે એ પ્રતિજ્તા લેવી નઈ એ 
છે કે સ્ત્રી મરી જતાં અમે અત્યારે ડરીએ છીએ તેમ તુરતમાં 
વેવિશાળ કે લગ્ન નહિ કરીએ. આ રિવાજ ખરેખર ટુષ્ટ છે 
અને તે તમારે તુરતજ દ્વર કરવો નેઈ એ. 

ગ્રામ્યજનઃ અમે તે ટ્ર કરીશુંઃ સોકેટીસજી. 

સોક્રેટીસ: આ પ્રમાણે તમે સ્રીઓને સન્માન આપશે તો 
તેથી કંઈ વિશેષ કરતા નથી. એ તો તમારી પ્રથમ ફરજ છે. 
ખે તો તમને પોતાને માન આપવાનું કાર્ય છે. તોપણુ આટલું કરશે 
તો તમારો અને તમારા હેંરુસ્થાનનો પૃથ્વીના સવ દેશેામાં 
જેવા જેઈ એ તેવો આદર થશે. 


રૂડા રિવાજ અને શિક્ષકને! આદર્શ 


ગ્રામ્યજનઃ સોક્રેટીસજી, તમે તો અમારા ગામનું ખધું 
તંત્ર ફેરવી નાખવા મથી રહ્યા છે અને તમારે એકૈ ય વસ્તુ 
એમને એમ રહેવા દેવી લાગતી નથી. 

સોકેટીસઃ મારા ભાઈ, એમ કહેવું એ મને અન્યાય કરવા 
જેવું છે. હું કાંઈ ખધું અવળુંચતું કરવા ખેઠો નથી, પણુ હું 
જયારે કડ અનથ અને દુષ્ટ રિવાજ જેઉં છું ત્યારે મારાથી 
સહુન નથી થતું અને હું બોલી નાંખું છું. 

ગ્રામ્યજન : પણુ તસે તો હમેશાં દોષ જ નેયા કરે છે 
અને ઠંપકો। આપતા રહો છે. 
સોક્રેટીસ: હું ખહુ દોષ જેઉં છું ખરો, પણુ જે છે તે 
નનેઉં છું. 
ગ્રાસ્યજનઃ તમે કોઈ દિવસ કાંઈ સારૂં નનેયું ખરૂં ? 

સોકેટીસ : હા, ધણું યઃ પણુ જે સારૂં છે તેની બહું વાત 
કરવાની જરૂર રહેતી નથી. એ તો ચાથ્યું આવે છે અને એ 
જેઈ મને ખહું આનંદ થાય છે. વૈદ્દ કે ડાકટર હોય તે સાજ 
અને નિરેગી માણુસને રાજ નેતા રહે છે. અને તેમનો વિચાર 
સરખો ય કરતા નથીઃ તેમનું કામ તો રોગીની સાથે રહે છે. 

ગ્રામ્યજનઃ પણુ જે સારાની સંભાળ ખબરાખર ન લેવાય 
તો તેએ માંદા થઈ જવાનો સંભવ છે. 

સોકેટીસઃ હા, એ વાત ખરીઃ અત્યારે મને યાદ આવે 
છે કે તમે તમારા રૂડા રિવાજ ભૂલતા જાઓ છે અને ભૂંડા 
રિવાજને જ વળગી રહ્યા છે. વળી ખરાખ વાત તુરત શિખો 
છો અને સારૂં શિખતાં તમને વખત લાગે છે. દાખલા તરીકે 


૬૦૭ 


ચા, સીગારેટ વગેરે વસ્તુઓ તમે એકદમ ગ્રહુણુ કરી લીધી, 
પણુ પાયખાના માટે અને કચર્‌ે। વગેરે નાંખવા માટે ખાડા ખોદતાં 
તમને ખઠુ સ્રુશિખત નડી. 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી: સારી વાત લેવી અને તેને વળગી 
રહેવાનું કામ ખટ ઝુશ્કેલ છે, પણુ ભૂંડી વાતો તુરત ગ્રહણ 
થાય છે. અમારા રૂડા રિવાજ પણુ અમે મૂકી દઈએ 
છીએ. 

સોકેઢીસઃ જુએઃ આગળ ગામડનાં લોકો સદાચારી તેમ 
સાદા અને સરલ ઢુતાઃ તેમને ઈશ્વરનો ડર હતો અને તેઓ 
ઈશ્વરની ભક્તિ કરતાઃ પણુ આજે રેલ્વે, મોટર વગેરે થતાં 
તેએ પર્મહીન થતા નાય છે એટલું જ નહિ પણુ નવા રુગૃણુ 
લેતા જાય છે. 

આમ વાત થવી ઢુતી ત્યાં શિક્ષક આવ્યા. 

સોકેટીસે તેને કહ્યું: આવે માસ્તર, સારા છોને ર? તમારં જ 
કામ છે ! 

શિક્ષક: વળી શું છે? અરે, સોકેટીસજી, અત્યારેય 
અમારા કામને બોન્ને કાંઈ ઓછે નથીઃ તેમાં વળી તમે આ 
શું વધારવા માંગો છે ? 

સોકેટીસઃ માસ્તર, જે બધા રૂડા રિવાજ આગળના કાળથી 
ઉતરી આવ્યા છે તેના રખેવાળ તમે છે. 

શિક્ષક: જે વળી નવું કામ આવ્યું! આને ય માટે પગાર 
મળશે ખરો કે? 

સોક્ેટીસઃ ના, માસ્તર, એમાં પગારની વાત નથી. 
ગામતું ભવિષ્ય તમારા હાથમાં છે. આ બધા ન્હાના છોકરાઓનું 
અને જે છોકરીઓ પણુ હવે આવવા લાગી છે તે ખધીનું જીવન 


૬૧ 


અને ચારિત્ર્ય જેવું ઘડાશે તે પ્રમાણે ગામનું ભવિષ્ય ઘડારે. 

શિક્ષક: પણુ મારૂં કામ વાંચતા લખતાં અને થોડું ગણિત 
એ શિખવવાનું છે અને કંધક ઈતિહાસ અને ભગોળ. 

સોક્રેટીસઃ ઇતિહાસ ભ્ગાોળને મૂકો તડકે, માસ્તર ! 
તમારં ખરૂં કામ તો મગજ કેળવવાનું તેમ ચારિશ્ય ઘડવાનું છે. 

રિક્ષકઃ આ ખધું મારાથી કેમ થઈ શકે? મારે અત્યારે જ 
કયાં ઓછું કામ છે. 

સોકેટીસઃ તમે ભલા માણુસ છે તેથી જે જાના શ્વાજ 
છે તે બધા સાચવી રાખવા અને ભૂંડાને ટૂર કરવા એ આપણું 
ઝુત્તવ્યવ છે એમ માને છો), ખરૂં ને ? 

શિક્ષક: હાજી. 

સોકેટીસઃ તેમ તમારા વિદ્યાર્થી ખરાખ નવા રિવાજ 
રિખે એ તમે ઈચ્છતા નથી, ખરૂં કે? 

શિક્ષકઃ નહિ. 

સોકેટીસઃ તો પછી તમારા પોતાના ચારિત્ય અને રહેણી- 
કરણીથી અને કદિ કદિ મોઢાના શિક્ષણુથી તેમ હમેશાં સારી 
વાતોનો પક્ષ લઈ ને અને ભંડીને। તિરસ્કાર ડરીને તમે તમારા 
વિદ્યાર્થીઓને ઘણું શિખવી શકે છે ! 

શિક્ષકઃ હા, જીઃ આપ એ ખરં કહો છે. 

સોકેટીસઃ ત્યારે એ પ્રમાણે કરશે।. એમાં પૈસા બેસવાના 
નથી અને ખાસ વખત આપવાનો નથી. તમે આ ગામના 
અંધકારમાં પ્રકાશરૂપ છે અને તમારૂં ડત્તત્ય અંધકાર દ્રૂર કરી 
પ્રકાશ આપવાનું છે. 

શિક્ષકઃ એ તો ખહુ મોટી નેખમદારી, પણુ હું મારાથી 
બનતું કરીશ. 


૬૨ 


સોક્રેટીસ: આના પરિણામે તમારું ગામ તમને ધન્યવાદ 
આપશે. આ ખાળકે તમારા હાથમાં આવ્યાં છે તો તેમનું ખને 
તેટલું ભલું કરો. તેમને સારો દાખલો બેસાડો. હા, હવે મને 
એ યાદ આવ્યું. હું ડાલે તમારી શાળા પાસે થઈ જતો હતો 
ત્યારે મેં જેયું તો છોક રીએ અને કોઈ કોઈ છોકરાઓએ પણુ 
હાથ, પગ, કાન કે ડોકામાં ધરેણાં પહેયો હુતાં પણુ તેઓ 
ખહું ગંદાં હતાં. 

શિક્ષકઃ હ્ાજીઃ એમ છે ખરૂં. 

સોકેટીસઃ પણુ આ પ્રમાણે ખાળકોને ઘરેણાં પહેરાવવાં 
અને તેમાં પેસે ખચવા અને ખાળકોનાં કપડાં તેમ શરીર 
ગંદા રહેવા દેવાં એ કાંઈ સારૂં કહેવાય? 

શિક્ષક: એ મૂર્ખાઈ કહેવાય. 

સોકેટીસઃ તો પછી તેમને આ મૃખતામાં રહેવા દઈ 
વાંચવાનું કે લખવાનું શિખવાથી શે। લાભ ? 

શિક્ષકઃ ખાળકો શાળામાં એ જ શિખવા આવે છે, અને 
મને પગાર પણુ એટલા માટેજ મળે છે. 

સોક્રેટીસઃ પણુ તમારૂં કાય ખાળકોને સારાં, સ્વચ્છ અને 
સુધડ ખનાવવાનું છે, ખરૂં ના? સાચું શિક્ષણુ એ જ છે. 

શિક્ષકઃ એ વાત તો સારી, પણુ એ મારૂં કામ ગણુતું 
નથી. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે કોનું કામ છે ? 

શિક્ષકઃ એ પ્રભુ જાણે. મારૂં ગામ નથી એટલું હું જાણું 
છું. માખાપનું હુરે. 

સોકેટીસઃ માખાપનું તો ખરૂં જ. પણુ જેવું શિક્ષણુ તમે 
આ ખાળફેને આપવા માંગા છો તેવું જ તેમનાં માબાપને ખહું 


૬૩ 


ખહું તો મળેલું છે તેથી તેઓ પોતાની ફરજ સમજતાં નથી. 
માટે કયાંય તો નવો રસ્તો લેવો જેઈ શે ના ? 

શિક્ષકઃ એ હોય તે ખરૂં: પણુ અમારી શાળાનાં પાઠ્ય 
પુસ્તકોમાં એ વાતો નથી માટે અમારે એ શિક્ષણુનું કામ નથી. 

સોકેટીસઃ એ પુસ્તકે જેણુ લ'ખ્યાં હશે તેમને ગામડાંના 
જીવનની સ્થિતિ વિષે કદાચિતૂ કાંઈપણુ માહિતી નહિ હોય. 

શિક્ષક: એ ખનવાન્ેગ છે. 

સોકેટીસઃ વારૂ, તમારી શાળામાં અપાતા શિક્ષણુનું ધ્યેય 
શુંછે? 

શિક્ષક: વાંચતાં લખતાં આવડે તે. 

સોકેટીસઃ અને વાંચવાનું કે લખવાનું શા માટે કરવાનું છે ? 

શિક્ષકઃ એ હું જાણુતો નથી; વાંચતાં લખતાં આવડે 
એ હશે. 

સોકેટીસઃ પણુ એને અંતિમ હેતુ તો કાંઈ હશે ના? 

શિક્ષકઃ એ હું ન જાણું; કદાચિત્‌ પેટ ભરવા માટે એ હરશે. 

સોકેટીસ ઃ પણુ એ લોકો પોતાના પૈસા આમ ઘરેણાંમાં 
ખર્ચી નાંખે તો પેટ ભરવાનું મુશ્કેલ પડશે ના ર અને ને ગંદાં 
રહેશે તો રોગ વગેરે થાશે અને વહેલા મરશે. 

શિક્ષકઃ સેો।ક્રેટીસજી, તમે તો તમારા પ્રશ્ન અને વાતોથી 
મને સુંઝવી નાંખો છે. 

સોકેટીસઃ વાર્‌, ત્યારે હું એમ કહેવા માગુ છું કે 
શિક્ષણુના હેતુ છોકરા છોકરીઓને સારા કરવાને છે અને તેએ 
તંરુરસ્ત, સ્વચ્છ અને સુખી થાય એ છે. તેએ વાંચવાનું 
શિખે છે તે એટલા માટે કે તેએ સારાં પુસ્તકો વાંચી પોતાના 
જીવન, ઘર અને ખેતી વગેરે સુધારે. 


ડુ 


શિક્ષકઃ હાજીઃ શિક્ષણુનાો ખરે હેતુ તો એજ હશે. 

સોકેટીસઃ તો પછી જે વસ્તુ પ્રથમ શિખવાની છે તે 
ખારક્ષરી નથી, પણુ હાથ, પગ, મોઢું વગેરે સ્વચ્છ રાખવાની 
વાત છેઃ ઘરેણાં પહેરવાનું પ્રથમ ન જેઈએ પણુ તંદુરસ્ત 
રહેવું અને સારા થવું એ છે. 

શિક્ષક: ખરૂં. 

સોક્રેટીસઃ એથી ખીજે કોઈ પાડ વધારે ઉપયોગી હશે કે? 

શિક્ષક: નાજી. 

સોાકેટીંસઃ ત્યારે એ શા માટે ન શિખવવેો? 

શિક્ષકઃ એમ કરૂં તો પરીક્ષામાં છોકરાંઓ નાપાસ થાય 
અને મારે। પગાર વધતો અઢકે. 

સાકેટીંસઃ માસ્તર, એમ નથી. ખરૂં શિક્ષણુ આ છે અને 
એ ખધું ખરખર શિખવશે તો છોકરાંઓ પરીક્ષામાં પણુ 
સારી રીતે પાસ થશે. તેમની ખુદ્ધિ સતેજ થશે અને તેમની 
સ્કુત્તિ વધશે. પરિણામે તેઓ વાંચી લખી શકશે અને 
પરીક્ષામાં સારી રીતે પાસ થશે. આ ખધું કરશે તો જ ત 
ખરી કેળવણી આપશે! અને છોકરા છોકરીઓને તેમની જીંદગીના 
મ્હાટા કાર્ય માટે બરાખર તેયાર કરી શડશે।. 

આ વાત થવી હતી ત્યાં કોઈ બાઈ પાતાના બાળકને 
મ્હાટે અવાજે ભુંડી ગાળા દેતી સંભળાઈ. આ ખધું સાંભળી 
ખીજાઓને કાંઈ લાગ્યું નહિ પણુ સોકેટીસના સોહા ઉપર ત્રાસ 
છવાઈ રહ્યો. 

સોકેટીસ બોલ્યાઃ આ કેવો ભુંડો રિવાજ છે! 

શિક્ષક: શે।? તમે શેને વિષે કહા છે? 

સોકેટીસઃ આ ભુંડી ગાળા તમે ન સાંભળી? 


૬પ 


શિક્ષકઃ હું, એ! એમાં શું? એવું તો અસે ઘેર ઘેર 
ખોલીએ છીએ અને કેટલીક વાર તો છેકરાંએ તેમ જ હોરને 
પ્યારથી એમ કહીએ છીએ. એમાં કંઈ અમારા મનમાં 
હોતુ નથી. 

સોક્રેટીસ: પણુ આવા ભુંડા શખ્દો બોલવા એ તમને 
સારૂં લાગે છે? 

શિક્ષકઃ ના, એમ તો નહિ. પણુ એ તો અમને ટેવ 
પડી ગઈ છે તે અમારાથી બોલાઈ જાય છે, પણુ અમારા 
મનમાં કાંઈ હોતું નથી. વળી એથી તુકશાન શું? 

સોકેટીસઃ માસ્તર એમ કૈમ બોલે છે? તુકશાન તો 
ખરૂં જ ના? તમે જાણ છો કૈ નુકશાન તો છે જ. 

શિક્ષક: હા જીઃ એમ વિચારે તો તુકશાન છે. 

સોક્રેટીસઃ તો પછી એ ખંધ કરવું જેઈએ અને તમારાં 
બાળકોને આવી ભુંડી ગાળો પરસ્પર ન દેવા વિષે તમારે શિક્ષણુ 
આપવું જેઈએ. તમે સહુ આવા ભુંડા શખ્દો બોલો તો પછી 
તમારે માટે કે પોતાનાં માબાપ કે ભાઈખ્હેન માટે છોકરાંઓને 
માન કેમ રહે? 

શિક્ષકઃ સોક્ેટીસજી, તમે તો ખહું ચાપચીપીઆ છો, 
ભાઈઃ પણુ તમારી વાત સાચી છે. આવી ગાળે દેવાની ટેવ 
ખહું ભુંડી અને દુઃખદાયી છે. 

સોક્ેટીસઃ તો પછી તમારા ગામમાં તો તે દ્ર કરવાને 
પ્રયત્ન કરો. હું જ્યારે ન્હાના હુતો ત્યારે કોઈ વાર એવું કાંઈ 
ખોલું તો મારી મા સાખુ લઈ મારૂં માં ધોતી અને પીછી 
વતી મારી જીભ સાફ્‌ કરતી કૈમ જણે તેમાં કાંઈ શુંડી વસ્તુ 
આવી ગઈ હોય. પરિણામે હું એવા શખ્જે બોલતો ખંધ થયો. 


દ 


શિક્ષક: સોકેટીસજી, અમે એવું કરીએ તો પછી અમારે 
તો આખી જીભ ઘમી નાખવી પડે, અને તે માત્ર અમારાં 
છોકરાંએની નહિ પાગ અમારી પોતાની પણુ. 

સોક્રેટીસ: તમે શરઆત તો કરે. તમે શિક્ષકો ઘાું 
કરી શકો છો, માત્ર એ વાત તમારાં મનમાં આવવી જેઈ એ. 


ગામને પટેલ 


પટેલઃ સોકેટીસ મહારાજ, છું તો લોકોને તેમના 
રીતરિવાજ અને ગામ સુધારવાનું કહી કહી થાક્યો, પણુ 
કોઈ માનતું નથી. 

સોાકેઢીસઃ આપણે હુવે ઢોલ પીટાવીએ ઝે “કહી કહી 
અમે થાક્યા, પણુ એ તો એનું એ ”. 

પટેલઃ ખરી વાત છે. મહારાજ. લેક એવાજ છે 
અને કોઈનું કલ્યું માનતા નથી. અમારા હુકમ પણુ માનતા 
નથી તો? 

સોકટીસઃ શું કહો છે! એમ કેમ ખને! તમે ગામના 
પટેલ એટલે તમારૂં તો માનવું જ ન્નેઈ એ. 

પટેલ: હું પટેલ છું એ વાત ખરી અને એ રીતે 
ગામમાં મારૂં વજન પણુ છે. છતાં અમારા હુકમ તો. કોઈ 
માનતા નથી. 

સોકેટીસઃ તમે જે સુધારા કરવા માંગો છે તે તસે 
તમારા જીવન અને ઘરમાંતેો કર્યા જ હુરે અને તેથી તમારાં 


દ 


આરોગ્ય, આખાદી અને સુખમાં વષ્રારો પણુ થયો હરી. તો 
પછી આ બધું જેઈ લોકો તમારો દાખલો કેમ નહિ લેતા 
હોય ? 

પટેલઃ આપ શું કહો છો? હું આપનું કહેવું ખરાખર 
સમજ્યો નહિ. 

સોકેટીસઃ હું એમ કહું છું કે દાખલા તરીકે તમારે ત્યાં 
કેસને બદલે રહુંટ વપરાતો જેઈ લોકોને તેના ફાયદા સમજાય 
અને તેએ પણુ તેમ ડરવા લાગે. 

પટેલઃ સેોક્ેટીસજી, રહેંટ તો મૈં પણુ હજુ નાંખ્યો નથી. 

સોકેઢીસઃ પણુ તમે લોકોને તો એ લેવાનું કયારતું યે 
કહી રહ્યા છો ? 

પટેલ: હાજી: ઘણાં થે વર્ષ થયાં અને તે રોજ રોજ, 
પણુ કોઈ માનતું નથી. કહી કહી થાકયો, પણુ એ તો 
એનું એ. 

સોકેટીસઃ પટેલ, એ વાત યાદ રાખવી કે ખહું બાધ 
આપવા કરતાં થોડું પણુ વતન વધારે કામ કરે છે. તમે લોકેને 
કહ્યા કરે પણુ તેએ તમને મોહે ન કહે તો પાછળથી કહેશે કે 
“ડાહ્યો તો ખહુ થાય છે પણુ એ રહેંટ એવે સારે હોય તો પોતે 
પોતાને ત્યાં કેમ નાંખતો નથી. ” 

પટેલઃ સોકેટીસજી, એ મારા ખ્યાલમાં ન રહયું. હું એમ 
માનતો હતો કે મારૂં કામ તો લોકોને માત્ર કહેવાનું જ છે. 

સોકેટીસ; ખર્‌ી વાત એ છે કે તમે મોહેથી સુધારે સુધારે 
કહા છે, પણુ હજી તમારૂં મન તો જૂના કઢંગા રીતરિવાજને 
વળગી રહ્યું છે. 

પટેલઃ નાજી, એમ તો નથી, 


૬૮ 


સોક્રેટીસ: વારૂ, તમે લોકોને કુતરાંએની માફક ગામ 
ખહાર કે ગામની અંદર જ્યાંત્યાં ઠાડે ન બેસવાનું કહા છે, 
તો પછી તમે તો તમારે માટે તેમ તમારા ઘરનાં ખેરાંએ અને 
છેકરાંએ માટે ખરાખર ખંદોખસ્ત કર્યો હોવો જેઈએ, અને તેમ 
કરી સ્વચ્છતા અને સ્વમાનને। દાખલે। પણુ બેસાડયો હોવો જેઈએ. 

પટેલઃ સોક્રેટીસજી, મને કહેતાં શરમ આવે છે કે અમે 
પણુ એનું એ કરીએ છીએ. 

સોક્રેટીસ: તો પછી તસે સુધારાની ખાખતમાં અસે કહીએ 
છીએ એમ કયાં કરો છો? 

પટેલઃ આપ ખરૂં કહો છેઃ અમે પણુ નથી કરતા. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તમે પટેલ શાના ? તસેય ખીજાના 
જેવાં. ખીજ સુધારે કરે ત્યારે તમે પ્રથમ તેમને ગાળે ભાંડો, 
અને પછી તેમને એ સુધારાથી લાભ થતો જુઓ વ્યારે 
પણુ તે પ્રમાણે કરવામાં ઢીલ કરો અને ખીજાને સુધારા 
કરવાનું કહ્યા કરે, ગામના પટેલને આ ન શેભે. તમારે 
શરમાવું જેઈ એ. 

પટેલઃ સોક્રેટીસજી, એ અમારે માટે ખરેખર શરમની 
વાત છે, પણુ શું કરવું ? ગામના મ્હેણાં અને હાંસી અમારાથી 
સહુન થતાં નથી. 

સોકેટીસઃ કોઈએ તો પહેલે પગ માંડવો જેઈ એ ના? 
એમ ન થાય તો પછી ગાડું આગળ જ કેમ ચાલે ? 

પટેલઃ ખરી વાત. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તમારા સિવાય ખીન્ે કોણુ પહેલો પગ 
માંડે? વળી તસે ન્યાત અને ગામના પટેલ રહ્યા, અને 
તમારી પાસે બે પૈસા પણુ છે. નવી નવી વસ્તુએા પ્રથમ 


૬૯ 


લાભકારક ન થાય તોપપણુ તેથી તમને ખહુ નુકશાન થવાનું 
નથી. તેથી તમારી પાયમાલી તો નહિ જ થાય. નવા પ્રચોગે 
ગરીખ માણુસથી ન થાય અને એ લોકે તો તમારા જેવાને 
દાખલો લઈ આગળ ચાલે. ખરૂં પૂછો તો આપણે આપણા 
પ્રાંતમાં જે જે સુધારા દાખલ કર્યા છે તે ખધા કેતેહુમંદ થયા 
છે. પહેલાં એ ખધાને પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને 
તેમાં સફળ નીવડયા પછી જ તે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. 

પટેલઃ સોકેટીસજી, તમે ખરૂં કહો છે. હું પટેલ છું 
તો મારે મોખરે રહેવું નેઈ એ. હું હુવે તેમ કરીશ. 

સોક્રેટીસ: (ગામના ખીના મ્હોટા માણુસો તરક્‌ કેરીને 
તેમને કહે છે) અને તમે પણુ આ પ્રમાણે મોખરે રહો તો જ 
તમારી શૈભા કહેવાય. 

ખેડુતઃ હાજીઃ અમે પણુ એમ કરીશું. નવી વાતો લેવી 
એ સહેલી નથી અને તેમાં ય લોક નિંદા કરે એટલે અમારા પગ 
લીલા થઈ જય. 

સોકેટીસઃ નિંદા તો હમેશાં થવાની જ, પણુ જે પ્રથમ 
હાંસી કરે તે જ પાછળથી વખાણે એવો નિયમ છે, માટે 
આપણે તેથી ડરવું નહિ. આપણુને સારૂં લાગે તે કરવું. સારા 
કામમાં ઢીલ ન હોય. 


પરદેશના પાઠ 


સાક્રેટીસ એક દિવસ ગામમાં આવ્યા વ્યારે ત્યાં તેણે 
કેટલાક નવા માણુસો જેયા. આ બધા પરદેશથી પોતાના ગામ 
પાછા આવ્યા ઢુતા અને ત્યાં કાંઈ પૈસે કમાઈ આવેલા હોવાથી 
તેમનાં કપડાં સ્વચ્છ અને સારાં હુતાં. પણુ તેએ જ્યાં બેઠેલા 
છતા ત્યાં પાસે એક મ્હોઢો ઉકરડો હતો અને તેમાંથી દુર્ગંધ 
નીડળતી યતી છતાં તેઓ તેની પરવા કર્યા વગર ગપ્પા 
મારતા હતા. તેમના ખધાના મ્હૉંમાં સીગારેટ હતી. તેઓને 
જેઈ સાકેટીસે તેમને “રામ રામ” કહ્યા અને પછી બોલ્યા 
“વાહુ! તમે સછુ સુંદર દેખાઓ છે. તમને નેઈ મારા મનમાં 
શું વિચાર આવે છે તે જણાવું ?' 

પેલા માણુસોઃ હા, જણાવોને. 

સોકેટીસઃ ઉકરડા ઉપર ખેઠૅલા મોરની તમે મને યાદ 
આપો છો. 

પેલા માણુસો: (સ્હેજ ચીડાઈને) સોક્રેટીસજી, અમે 
તમારે વિષે સાંભળ્યું છે અને તમને મળવાને ઈચ્છતા હતા, 
પણુ તસે આવા તોછડા હશો એ અમને ખખર નહોતી. 
આવી રીતે અમારૂં અપમાન કરવાનું શું કારણુ છે ? 

સોકેટીસઃ તમે મજાનાં કપડાં પહેર્યા છે અને ફૉંકડા 
દેખામા છો, પણુ જીઓને, આ તમારૂં ગામ કેવું ગંદું પડયું 
છે. તમે અંહિ ઉકરડા પાસે જ બેડા છે. 

પેલા માણુસોઃ સોકેટીસજી, એ વાત ખરી, પણુ 
જુઓને, તમે કહો છો તે પ્રમાણું ઉકરડા ઉપર સોર બેસે 
છેના? 


૭ 


સોકેટોસઃ પણુ મોર ઉકરડા કરતા નથી. 

પેલા માણુસોઃ ના. 

સોકેટીસઃ પણુ તમે તો આ ગામ મેલું કરવામાં ખીજાના 
જેટલાજ જવાખદાર છો, ખરૂં કે નહિ? 

પેલા માણુસોઃ હાજી, એમ કંઈકે તો ખરૂં, 

સોકેટીસઃ વારૂ, આજે અંહિ શું ચાલી રહ્યું છે--કોઈ ને 
ત્યાં લશ્ન છે કે ખાગની ઉજાણી છે ? આ શી ધમાલ છે? 

પેલા માણુસેોઃ અંહિ ખાગ કેવા ને ખગીચા કેવા? 

સોકેટીસઃ ખાગખગીચા નથી તો પછી તમારી સ્ત્રીઓ 
પોતાનાં ન્હાનાં ખાળકોને હુવા કૈ ડસરત માટે કયાં લઈ 
જાય છે ? 

પેલા માણુસો: કયાંય નહિ. અહિ ફરવાનું કેવું? સોક્રેટીસજી, 
તસે કૅયા દેશમાં વસો છે ? 

સોકેટીસઃ (પેલા માણુસોામાંના એક જે પોતાના હાથમાં 
એક અમૃલ્ય હીરાની વોંઢી પહેરેલી હોવાથી ધનાઢય દેખાઈ 
આવતો હતો તેને સંબોધી ડહૅ છે) પણુ ખરેખર, શેઠજી, 
તમારાં ઘરનાં બેરાં તો તમારા જેવાં જ સુધડ અને સ્વચ્છ 
હશે, અને તે ખીના લોકોનાં ખરાંઓની માફક ગામની ગંદ્ટી 
હુવામાં કે અંધારામાં રહેવાનું પસંદ નહિ જ કરતાં હોય. 

પેલા શેઠઃ (જરા શરમાઈ જઈ) ના, જીઃ એમ નથીઃ 
અમારે ત્યાં પણુ બીજાના જેવું જ છે. અસે બૈરાંઓને ઘણું 
કહીએ પણુ માને કોણ? 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તમે પરદેશ જઈ આવ્યા, ત્યાંની સારી 
રીતભાત નેઈ આવ્યા, મ્હાટાં મ્હોટાં શહેરો નેયા અને તસે 
ફેટ્લુંય સારૂં સારૂં જેયું, જાણ્યું, પણુ એનું પરિણામ શું ? ને 


છ્રૃ 


તમે એમાંનું કંઈ અંહિ પાછું ન લાવો અને તમારા ગામમાં 
સારી અને સુઘડ રીતભાત અને રહેણીકરણી દાખલ ન ડરે 
તો તસે ટ્રર દેશાવર જઈ આવ્યા અને પૈસા ડમાઈ આવ્યા 
એનું ફળ શું? 

પેલા શેઠઃ સોકરેટીસજી, અમારે શું ડરવું કહો જેઈએ. 
તમને કેઈ રીતે સંતોષ મળે એમ લાગતું નથી. 

સોકેટીસઃ તમે ધણું કરી શકે છે. જે સ્વચ્છતા, 
સુધડતા વગેરે તમે બહાર જેયાં હોય, જે નવું સ્તાન પ્રાત 
થયું હોય તે બધાનો કંઈક અંશ તમારે તમારી સાથે લાવવેો 
જેઈ એ; અને કંઈક સુધારો તમારા ઘરમાં, શેરીમાં અને 
ગામમાં દાખલ કરવો જેઈ એ. તમારા ઘર વધારે પ્રકાશ અને 
હુવાવાળાં થાય તો તમે સહુ નીરોગી થાએ અને તમારે દાખલો 
લઈ ખીજા પણુ સુખી થાય. વળી તમે પૈસા કમાઈ આવો છો તો 
વાડી કે ખાગ પણુ કરી શકે છે કે ત્યાં જઈ તમૈ તેમ તમારા 
મુટુંબીજનો અને પાડોશી વગેરે આનંદ લઇ શકે. 

પેલા શેઠંઃ સોકેટીસજી, આપ કહો છે તે બધી વાત 
સાચી, પણુ કોણુ જાણે શું છે કે અમે ભેગા મળી કામ કરી 
શકતા નથી અને કોઈ પહેલે પગ માંડતુ નથી. 

સોક્રેટીસ: પાછી એની એ વાત આવી. ઘાંચીને! બળદ 
એકને એક ઠેકાણુ આવી ઉભ્ઞો રહે એ પ્રમાણે તમે પણુ કરે છો. 
ભુંડા કામને માટે ભેગા થઈ કામ થાય અને તેમાં પહેલો પગ 
માંડવો હોય તો ઘણા ચે તેયાર થાય, પણુ સારૂં કામ કરવાની 
વાત આવી વ્યાં સહુ પાછી પાની કરવા માંડે. 

પેલા શેઠઃ હાજી, એ તો અનાદિ કાળનું છે. 

સોકેટીસઃ પણુ મનુષ્યનું કર્ત્ત્ય એ સ્થિતિ બદલવાનું છે. 


'૭૩ 


તસે બધા પૈસા કમાઈ આવ્યા છો તો ભેગા મળી થોડા થોડા 
પૈસા કાઢી એક વાડી લો એટલે તસે તેમ તમારાં બેરાંઓ 
અને ખાળકે ત્યાં જઈ આનંદ કરી શકશે. આવી આવી અનેક 
વાત તમે કરી શકે છે. વળી આ ખધામાં પૈસા ખર્ચવાની જ 
વાત છે એમ નથી. કેટલુંક તો એવું છે કે તેમાં ઉલટાના 
આર્થિક લાભ થાય તેમ છે, જેમ કે સારું ખી વાવવું, લેહઢાના 
હુળનો ઉપયોગ કરવો, કેસને બદલે રહુંટ નાંખવો વગેરે વગેરે. 
અને ગંદવાડ વગેરે ટ્ર કરશે। તો તેમાં કાંઈ ખહું પેસા બેસવાના 
નથી અને બદલામાં તમારૂં આરોગ્ય વધરે અને તમે સારા થશે 
તેમ તમારી પ્રજા સુખી થશે. કંઈકે તો કરે. 

પેલા શેઠંઃ હાજી, આપ કહો છો તે પ્રમાણે અમે કરીશું. 


પ્રજાના હાકેમ કે સેવફૅ? 


સોકેટીસ એક દિવસ ગામમાં આવ્યા વ્યારે તલાટી, 
વહીવટદાર, સરવેયર અને સ્રુખી વગેરે નવી વીધોટી દાખલ 
કરવાની હુતી તે સંખધી વાતો કરતા બેઠા હુતા. ગામ ખરાખર 
સાક્‌ થયું ન હતું અને ધણા દિવસનો કચરો ભેગા થયો હતોઃ 
છાણાના ઢગલાઓ જ્યાં ત્યાં પડયા હુતા અને ઉકરડામાંથી રુર્ગંધ 
નીકળતી ઢુતીઃ ઓછામાં પૂરૂં કુતરાંએએ ભસ્ીને ગામ ગજાવી 
મૂકયું હતું. અ ખધું જેઈ સોકેટીસ ખીજાયા હુતા અને 
પોતાના દિલની ઉભરો કાઢવા ખરાખર તત્પર ઢુતા. 

ખધાને બેઠેલાં નેઈને તેણું “રામ રામ” કહ્યા, પણુ 


ખુ 


કોઈએ જવાખ આપ્યો નહિ. તેથી તેણે મ્હોઢે અવાજે કઘ્યુંઃ 
“રામ રામ, ભાઈએ, રામ રામ.” 

આ સાંભળી તલાટી જે સોકેટીસને ઓળખતો ન હતો 
તે બાલી ઉઠયોઃ “ચૂપ! અલ્યા ડેસા, તું નતો નથી કે આ 
ખધા કેોણુ બેઠા છે ? અંહિ મ્હાટા અધિકારી બેઠા છે એ તો 
ધ્યાન રાખ. ” 

સાક્રેટીસઃ કયા અધિકારી? ઉદ્ધત છોકરા ? 

તળાટી: અરે ખુઢા, મ્હાં સંભાળીને બોલ નહિ તો વાંધે 
આવી જશે. હું તલાટી છું અને આ ખીજ ન્ટાના મ્હોટા 
સરડારી નેકર છે. 

સોક્રેટીસઃ મને માકે્‌ કરો, સાહેખ, પણુ હુમણાં જ તમે 
કહ્યું હતું ને કે અમે અધિકારી છીએ. 

તલાટી: અલખત્ત, અમે ખધા અધિકારી છીએ. 

સોક્રેટીસ: પણુ નેકર અધિકારી કેમ હોઈ શકે? 

તલાટીં: કેમ નહિઃ ખધા રાજ્યના નોકર એ અધિડારી છે. 

સોકેટીસઃ પણુ નોકરની ફરજ પોતાના ધણીની સેવા 
કરવાની છે. એ અધિકારી કેમ થઈ શકે? 

તલાટી: અસે સરકારી નોકર છીએ એટલે અધિકારી છીએ. 
અમારે કહેવું કેટલી વાર? અમારૂં અપમાન કરવું છે કે શું ? 

સેોકેટીસઃ નાજી, મારે અપમાન નથી ડરવું: પણુ મને 
માફ્‌ કરો મારી ઈંતેજારી માટે, મારે તમને એ પૃછવું છે કે 
તમે કોના નોકર છો ? 

તલાટી: સરકારના નેોકરઃ એટલી યે સમજ પડતી નથી? 

સોક્રેટીસ: પણુ સરકાર એટલે કોણુ ર? એ કોઈ માણુસ 
છે કે કોઈ વસ્તુ કે શું છે ? એ સરકાર કોને કહેવી ? 


૭પ 


વહીવટદાર: તલાટીજી, હું હુવે એેને ઉત્તર આપું છું. 
તમે વીઘોટી નક્કી કરવાનું ડામ કરતા હતા તે કરે. વારૂ, 
ડોસા, સરકાર એ એક જાતની સંસ્થા છે અને તેનું ડામ દેશની 
વ્યવસ્થા ડરવાનું છે. આ સંસ્થા જમીનવેરા અને ડર વતી 
નભે છે. 

સોકેટીસઃ ખહુ સારી વાત, વહીવટદારજીઃ આ કર અને 
વેરો કોણુ ભરતા હુશે ? 

વહીવટદારજીઃ ખેડુતો અને વેપારી. 

સોક્રેટીસ: તો પછી આ મ્હોટું રાજ્ય તો તેમનું થયું, 
કારણુ કે એ તેમના પેસાથી નભે છે. 

વહીવટદાર: હાજી, એ ખરૂં. 

સોાકેટીસઃ ત્યારે તો એ રાજ્ય તેમના લાભ માટે રહેવું 
જેઈ એ. 

વહીવટદાર : હાજી. 

સોકેટીસઃ અને આ ખધા સરકારી નોકર જેની વાત 
તલાટીજી કરતા હુતા તે પણુ આ સંસ્થાના જ નેોડર ખરાને ? 

વહીવટદાર: હાજી. 

સોકેઢીસઃ વારૂ, ત્યારે આ રાજ્ય જે લોકે વેરો ભરે 
છે તેમનું થયું તો એ રાજ્યના નોકર પણુ એમના જ થયા. 
ખરૂંનાર? 

વહીવટદાર: હાજી. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે આ ગામના લેકે વેરે ભરે છે એટલે 
આ ગામમાં કામ ડરતા સરકારી નોડરાો પણુ આ ગામના 
લાભ માટે જ છેના ર? 

વહીવટઢદ્દારઃ ખરૂં. 


૭૬ 


સોકેટીસઃ તો પછી આ અધિકારી ને અમલદાર ને 
હાકેમ વગેરે શખ્દ્ય વાપરી મ્હોટી મ્ડોટી વાતો કરવી એને અથે 
કાંઈએ નથી. તમે ને આ તલાટી ને આ ખધા પ્રજાના અને 
આ ગામના નેકર છેઃ કેમ નહિ? 

વહીવટદાર: ખરી વાત. 

સોકેટીંસઃ ત્યારે આ યુવક તલાટી જે આવો ઉદ્ધત છે 
અને પાતે લોકોનો હાકેમ છે એમ માની તેમને સતાવે છે તેને 
પોતાની જીભ વશ રાખવી અને પોતે લોકોને ધણી નહિ પણુ 
સેવક છે એવું સમજાવવાની જરૂર નથી? 

વહીવટદાર: સોકેટીંસજી, હું એ કરીશ. 

સોકેટીસઃ તમે બધા સરકારી ને।કર કેળવાયેલા છો, 
ખરના? 

વહીવટદાર: હાજીઃ નહિ તો અમારાથી આવું કામ ન થાય. 

સોકેટીંસઃ ત્યારે તમે ખાતરના ખાડા, સ્વચ્છતા, શિક્ષણુ, 
સુધારા વગેરે સંખધે જે જાહેર ખખર આપવામાં આવી છે તે 
જેઈ હશે અને તમે ડીસ્ટ્રીકટ ગેઝટ પણુ વાંચતા ઢુશે ? 

વહીવટદાર: હાજી, મે એ ખધું જેયું છે. 

સોકેટીસઃ અને તમે ડેપ્યુટી કમીશનરને આ ખધી વાતના 
સંખંપમાં શું કરવું જેઈ એ તે વિષે વ્યાખ્યાન આપતાં સાંભળ્યા ઢુશે. 

વહીવટદાર, તલાટી વગેરે બધા: અમે તો એ ખહું 
સાંભળ્યું છે અને સાંભળી સાંભળી ધરાઈ ગયા છોએ. એવું 
તો કોઈ દિવસ નહોતું સાંભળ્યું. એ બધાનું અમારે કામ શું છે ? 
જેટલીકવાર મામલતદાર પણુ એ વાતો લઈ અમારૂં માથું કુટયા 
ડરે છે, એટલું સારૂં છે કે અમે એમાંનું કાંઈ અંહિ દાખલ 
કર્યું નથી. 


૭૭ 


સોકેટીસઃ (પાતાના મનમાં) આ વાતોને તમે ગાંડપણુ 
કહેતા હો તો ભલે ડેપ્યુટી કમીશનર પૂરા ઘેલા થઈ તમને 
ખધાને કરડી ખાય. (મ્હોટેથી અને ગુસ્સાના આવેશમાં) તમે 
ખધા નિમકંહુરામ છે. 

વહીવટદાર: (કોધે ભરાઈ) સોક્રેટીસ, તમે મ્હાં સંભાળી 
બોાલેઃઃ વધારે બોલવામાં સાર નથીં. તમે વૃદ્ધ છે એટલે અમે 
તમારૂં માન રાખીએ પણુ તમારે મર્યાદા જાળવવી ન્નેઈ એ. 
નહિ તો. પસ્તાવું પડશે. 

સોકેટીસઃ શા માટે ઓ ઢાકેમ-નહિ ઠું ભૂલ્યો-એ 
પ્રજના સેવક ! તમે આ ખધા કામ વિષે જાણે! છે, અને 
તમે એ પણુ જાણ છે કે એ કામ સારૂં છે અને તેથી 
લોકોને લાભ થશેઃ છતાં તમે તેને તિરસ્કારી કાઢો છે અને 
જે લોકો એ ખધું કરવાનું કહે છે તેની હાંસી કરો છે અને 
તેમને સહાય કરવાને બદલે આડા આવો છો. 

વહીવટદાર: એ કાંઈ અમારૂં કામ નથી. 

સોકેટીસઃ પણુ તમે હઢુમણાં જ કહ્યું કે અમે પ્રજાના 
નોકર છીએ અને પ્રજા એટલે આ ખધાં ગામડાંઓના લેકે 
જે નકામાં દુઃખ અને દારિદ્રયમાં રહી પીડાય છે અને ગંદવાડ 
અને રોગ વગેરેથી હેરાન હેરાન થઈ મરી જાય છે તેમના 
તમે ને।કર છે. 

વહીવટદાર: અમારે અમારી ફરજે ખળાવવાની છે અને 
તેમાં આ વાતોનો સમાવેશ થતો નથી. 

સોકેટીસઃ પણુ આ લોકોની પાસેથી ઉઘરાવેલા કરવેરામાંથી 
તમને પગાર મળે છે અને તેમના પૈસાથી કરવામાં આવેલ 
શાળાએ, ઈસપીતાલેો, રસ્તાએ વગેરેનો તમે છૂટથી ઉપયોગ 


૭૮ 


કરો છો છતાં તેમની સ્થિતિમાં સુધારો થાય અને તેમનાં 
જીવન, ઝૃડ અને ગામ સુધરે એ વાત વિષે તમારી 
જવાખદારી હોય એમ તસમૈ માનતા જણ્‌ુતા નશી. 

વશ્ડિવટદાર : અમારે ખીનાં ઘાગું કામ છે, અને આજ 
ગુષ્રી આ કામ એમાંનું ગણાયું નથી. 

સોકટઢીસ: ત્યારે પછી આ ગામડાંઓના લેકે આવી 
ભયાનક સ્થિતિમાં રહે એમાં નવાઈ શી ? તમે કેળવાયેલા 
છો અને શું કરવું નેઈએ એ તો તસે જાણો જ છો, છતાં 
લોકોને લાભ થાય એવાં કામો વિષે તમારી જવાખદારી માનતા 
નથી. કોઈ છોકરી કે ગાય કે સ્રી ( અંહિ સ્રાંને છેલલી મૃકવા 
માટે મને માક્‌ કરો પણુ હું અનુભવથી કાઠું ૭ું કે સ્્રાની કિમત 
બહુજ ઓછી અંકાય છે ) કુવામાં પડે ત્યારે તમે એમ કહો 
છો કે, મારે ખીર્ના ઘણાં કામ છે પણુ કોઈને બોલાવી એને 
મુવામાંથી કાઢવાનું કામ મારૂં નથી ? ? 

વહીવટદાર : સોકેટીસ, તમે એમ અવળ કેમ બોલે! છો ? 
માણુસ કુવામાં પડે ત્યારે ઉભા ઉભા ન જોઈએ એ સહુ 
કોઈ સમજી શકે. એવું થાય ત્યારે બીજાને બોલાવીએ એટલું જ 
નહિ પણુ પાણીમાં ઉતરી કે પાઘડી નાંખી જીવ ખચાવીએ. 

સોકેટીસઃ પણુ એટલે! વખત જાય ના? અને વળી 
પાઘડી બગડે એ જુદુ. 

વહીવટદાર : તેથી શું? 

સોકેટીસ: અને કોઈ ઘર ખળતું હોય ત્યારે? 

વહીવટદાર: ત્યારે પણુ એમજ, પછી ભલે ખધાં કપડાં 
ખગડે કે અમે દાઝીએ. 

સોક્રેટીસ: એ કત્તેવ્ય ખરૂં ને? 


૭૯ 


વહીવ2દારઃ હા જી. 

સોકેઢીસ : તે પછી ખચ્ચાંઓઆ આંખે આંપધળાં થાય છે 
અને ખીન અનેક રોગોથી પીડાઈ સંખ્યાખંધ મરી નાય છે 
અને જે જીવે છે તે ગંદવાડ, રોગ અને અજ્તાનમાં રહી ફ૬ુઃખમાં 
ઉછરે છે. અને લોકો પોતાનો અધા પાક અજ્ઞાનને લઈને 
અથવા એવાં ખીજાં નિવાય કારણે! ને લીધે ગુમાવી બેસે છે, 
ત્યારે તેઓએ શું કરવું એેઈએ એ તેમને કહેવાની તમારી 
ફે્‌ેરજ ખરી કે નહિ? 

વહીવટદાર: આજ સુષી આ વાત મને આમ સમનઈ 
ન હોતી, પણુ તમારૂં સાંભળી મને લાગે છે કે તમે ખરૂં કહે 
છો અને અત્યાર સુધી અમે અમારૂં ખરૂં કત્તવ્ય કર્યું નથી. 
પ્રજાના સેવક તરીકે તો અમે કશુંય કર્યું નથી અને નીમકહરામ 
થયા છીએ. 

સોક્રેટીસ: કોઈ ખાળક મુવામાં પડી મરે કે શીતળાથી 
કે મરડાથી મરે એમાં ખઠુ ફેર નથી, ઉલટાનું કુવામાં પડી 
મરવું એ તો એક રીતે સહેલું છે કેમકે તેથી બહુ લાખું પીડાવાનું 
હતું નથી. 

વહીવટદાર: સોક્ેટીસ, તસે ખરૂં કહો છે. તમે પ્રજાના 
સેવક તરીકે અમારૂં ખરૂં કત્તય સમજાવ્યું, આજથી તમારા 
કહેવા પ્રમાણે હું વર્તીશ અને તમારા સુધારાને અમે સહું 
સહાય્ય આપીશું ( ખીજને સંબોધી ) તમે સહુ આ વાત 
ધ્યાનમાં રાખને. આપણી વગ ઘણી છે તેમ કામ કરવાની 
તક પણુ આપણુને ઘણી મળે છે, માટે આપણુ એને સારા 
ઉપયોગ કરીએ અને જેટલી ખને તેટલી લોકસેવા કરીએ. 
આપણે તેઓનું અન્ન ખાઈએ છીએ તો તેમનું ભલું કરવું એ 


૮૦ 


આપણું પ્રથમ કર્ત્તવ્ય છે. નમસ્કાર, મહારાજ, અમે આપનો 
આપની આવી સારી શિખામણુ માટે ખહુ ખહુ ઉપકાર માનીએ 
છીએ, અને આપને વચન આપીએ છીએ કે અમે એ કદિ 
ભૂલીશું નહિ. 

એ ખધા ગયા પછી ત્યાં બેઠેલા એક શેઠે સોક્રેટીસને 
કહ્યું: “ શાખાશ, મહારાજ, શાખાશ ! તમે આજે ખડું કરી ! 
આ અમલદારો તો અમારા ઉપર સીતમ ગુજારી રહ્યા છે. 
તમે તેમને ઠીક કહ્યું.” 

સોક્રેટીસઃ (જરા ચીડાઈને) અને તમે શેઠ લેકે, 
તમે વળી ખીનું શું કરો છે? તમે એમનાથી કાંઈ સારા નથી. 
તમે મુંબઈ, કરાંચી, કલકત્તા, જેવાં મ્હાટાં રહેર જેઈ આવો 
છે અને ત્યાં રહી પણુ આવો છેઃ તમારામાંના કેટલાક તો 
પરદેશ પણુ ખેડે છે અને તમે આ ખધા સ્થળોમાં શહેર- 
સુધરાઇ, સ્વચ્છતા વગેરેના ઘણુ પાઠ શિખો છે, પણુ આ ખધું 
તમે તમારા ગામડાઓમાં આવતાં વેંતજ ભલી જાખા છો. 
તમારી અહીની કમાણી આ ગરીખ ખેડુત વર્ગ ઉપર છે છતાં 
તમે તેમને માટે કશી લાગણી રાખતા નથી અને તેઓ, તેમની 
ખેતી, તેમનાં ઘરખાર, તેમની રીતભાત, રહેણીકરણી કેમ સુધરે 
એ વાતની તમને જરાયે ચિતા કે પરવા રહેતી નથી : ઉલટાનું 
તેઓને કેમ વધારે કચરવા એ વાત ઉપર જ તમારૂં લક્ષ રહે 
છે. એટલુંજ નહિ પણુ તમે તમારા પોતાનાં ઘરખાર સુધારવાં 
નનેઇએ એ પ્રમાણે સુધારતા નથી: એટલું એ કરો તો તમારૂં 
તો સુધરે અને તમારે દાખલો લઈ ખીજ એ પ્રમાણે આચરે 
એટલું વિશેષ. તમારાં છોકરાંઓને તમે ભણાવો છે પણુ તે માત્ર 
તેઓ હુશીયારી વાપરી પેટ ભરવામાં વધારે કુશળ થાય એ 


ત્ર 


માટે અને નહિ કે બીજાએનું ભલું કરે અને તેમ કરતાં 
પોતાનું પણુ ભલું કરે. તમારૂં કામ અંહિ આદર્શરૂપ થવાનું છે 
તેને ખદલે તમે લોકોને આ અમલદારોની માકક જ અથવા 
કદાચિત તેથી પણુ વધારે કચરો છે. 

શેઠ : સોક્રેટીસજી, એ ખધી ખરી વાતઃ પણ્‌ તેમ છતાં 
અસે આ અમલદારેોથી સારા છીએ: એમની માકક સીતમ 
ગુજારતા નથી. 

સોકેટીસ : ( કોધથી ) તમે એવો ઉઘાડો જુલમ ગુજારત 
નથી એ ખરૂં, પણુ તમે છાના છાનો જુલમ કરે છે. તમે જે 
રીતે વ્યાજ લે છે અને જે રીતે તમારૂં લેણું પાછું લો છો એ 
કાંઈ ઓછો જુલમ નથી. 

શેઠ : સોકેટીસજી, તમે કડવાં વચન કરે! છે, પણુ ૯ 
ખરાં છે અને અમારા ભલાને અથે છે. 

સોક્ેટીસઃ મારૂં કહેવું તમે એમ સવળું લે છો એ 
ખુશીની વાત છે: કડવાશને માટે મને ક્ષમા કરો, પણુ મારાથી 
રહેવાતું નથી એટલે એ રીતે કરી નાંખું છું. 





મતુષ્ય અને નતવર વચ્ચેનો ભેદ 


સોક્રેટીસ: (ગામના મોટેરાઓને) મૅ આજે તમારા 
ગ્રામ્ય જીવન વિષે ખડુ વિચાર કર્યો એટલે જણાયું કે તમે 
તમારી રીતભ્ાતમાં જંગલી જાનવર કરતાં ખહું ઉત્તમ નથી, 
જે કે તમે તમને પોતાને ખહુ ઉત્તમ સમજે છે. 
6 


ત્ર 


ગ્રામ્યજનઃ સોકેટીસજી, વળી આજ આ શું માંડયું ? 
આ તો અમને ગાળ આપવા જેવું કરે! છો. 

સોકેટીસઃ છું આજે સવારે ચાલ્યો આવતો હતો ત્યારે 
મં ઘણા લોકોને ખેતરોમાં અને કેડીઓ અને રસ્તા પાસે કળશે 
ખેઠેલા જેયાઃ હુવે આ ખબાખતમાં તમે નાનવરથી કઈ રીતે 
જુદા છે ? પશુએા જેમ આ કાય મર્યાદા રાખ્યા વગર કરે છે 
અને તેમાં સ્વચ્છતા અસ્વચ્છતાનું ભાન રાખતાં નથી તેમ જ 
તમે કરે છો. 

ગ્રામ્યજનઃ ઝાડે જવું તો જેઈએ નાઃ એ વિના કાંઈ 
ચાલે છે! પણુ એટલું ખરં કે આ ખાખતમાં અમે કંઈકે જંગલી 
છીએ અને દુગધ વિષે બેદરકાર છીએઃ પણુ અમે ટેવાઈ ગયા 
છીએ એટલે એ વિષે અમને ખુ લાગતું નથી. પણુ તમે શું 
કહેવા માગા છો ? 

સાકેટીસઃ હવે તો પેલા ખાડા ખોઘા છે, ખરૂ ના? 
કચરા અને ખાતર માટે ઢુવે તમે ખાડા ખોદવા લાગ્યા છો, 
નહિ વાર્‌? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી: એ તમારૂં કામ છે અને તેના પરિણામે 
ગામ ખઢ ચોખ્ખાં થયાં છે, અમારાં ખાળખચ્ચાં વધારે નિરોગી 
અને સખળ ખન્યાં છે, તેમની આંખો ખરાખ થતી નથી, માંખીઓ 
ખોાછી થઈ છે, ધુળ બહુ ઉડતી નથી અને ખાતર વધતાં પાક 
વધ્યો છે. આ ખાડાથી અમને ખહુ લાભ થયો છે એ વાતની 
અમારાથી ના પાડી શકાતી નથી. 

સોકેટીસઃ ત્યારે આ ખાડાઓને। પાયખાના તરીકે ઉપયોગ 
કાં ન કરે? ખાડા ઉપર બખે પાટીઆં આડાં મૂકો, અને તેને 
દિવાલ કરી લે અથવા ખાંધી લે એટલે થયાં ખાસાં પાયખાનાં. 


હડ 


એમાંનાં થોડાં પુરૂષા માટે રાખો, અને થોડાં સ્્રોએ માટે, અને 
તે ગામની ચારે ખાન એટલે ગામના ખધા લોકે।ને ટીક પડે. આમ 
કરશે! તો તમારૂં ખાતર વધશે, ફુર્ગેધ આવતી ખંધ થરો અને 
મર્યાદા જળવાશે એ જુદું. એ ખાડાઓમાં રશેજને કચરે, 
છાણુ અને રાખ વગેરે મેલાં ઉપર પડશે એટલે તેમાંથી સ્હેજ 
પણુ ફદુગેધ નહિ નીકળે અને માંખીનેો ઉપદ્રવ નહ્ડિ થાય. 
આથી તમારી તંદુરસ્તી સુધરશે કેમકે માંખીએ મેલા ઉપર 
બેસી આપણા ખાનપાનની વસ્તુએ ઉપર બેસે છે અને પરિણામે 
ઘણુ રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. 

ગ્રામ્યજનઃ આવાં પાયખાનાં અમે સ્ત્રાંઓઆ માટે પ્રથમ 
કરીશું અને પછી અમારા માટે કરીશું. 

સોકેટીસઃ પણુ આટલું ખસ નથી. તમે ખીજી ઘણી રીતે 
પશુ જેવા છો. 

ગ્રામ્યજનઃ દાખલા તરીકે? 

સોકેટીસઃ તમારાં ઘરમાં પુભ્કળ અંધારૂં રહે છે અને તેમાં 
બારીઓ હોતી નથી, કેમ જાણે એ ઉદરનાં કે શાહુડી જેવાં 
પ્રાણીનાં દર હોય. 

ગ્રામ્યજનઃ સોકેટીસજી, એ ખરી વાતઃ પણુ અમે હુવે 
ખારીઓ મૃકવા માંડી છે. તમે અમને વારવાર ઢૉંકયા કરે 
છે એટલે અમારે એમાંનું કાંઈકે કાંઈક કર્યા વિના છુટકે નથી. 

સોકેટીસઃ: ત્યારે તમે જાનવર કરતાં કંઈક સારા થયા 
લાગ્યા ખરા. 

ગ્રામ્યજનઃ નહિ, અમે તો જાનવર કરતાં ખઠું ઉત્તમ 
છીએ. જુએ અમારાં પુસ્તકો, અમારાં મ્હોટાં મ્હોટાં મકાને; 
આ રેલ્વેઓ, આ સંચા વગેરે બધું. 


ત્૪ 


સોકેટીસઃ વાર્‌, તમે લખી શકે છો ? 
ગ્રામ્યજનઃ નાજીઃ 
સોકેટીસઃ તમે ઘર ખાંષી શકે છો ? 
ગ્રામ્યજનઃ એ તો કડીઆનું કામ છે. 
સોક્રેટીસઃ તસે સંચા કે ખાઈસીકલ કૈ ગાડું ય ખનાવી 
શકે છો ? પી 
ગ્રામ્યજનઃ એ સુતાર અને લુકાારનું કામ છે, અમારૂં નહિ. 
સોકટીસઃ તમે રેલ્વે ખનાવી શકે છે ? 
ગ્રામ્યજનઃ અસે ખેડુત રહ્યાઃ એ તો ઈજનેર વગેરેનું કામ. 
સોક્ેટીસઃ તો પછી આ ખધી ખાખતેોના સંખધમાં 
પશુઓમાં અને તમારામાં શે ભેદ? 
ગ્રામ્યજનઃ કેમ નહિ: અમે તેમનો ઉપચોગ કરી 
શકીએ છીએ. 
સોકેટીસઃ તેમનો ઉપયોગ તો ઉંદર પણુ કરી શકે. તે 
રેલગાડીમાં જઈ આવી શકે છે. વળી, તમારૂં સાઈકલ કે શીવવાને। 
સંચા ખોટવાઈ જાય તો તસે તેને સુધારી શકશે ખરા કે? 
ગ્રામ્યજનઃ એ ભલે ન કરી શકીએ, પણુ અમે ખીનાં 
પ્રાણીઓથી ખહુ ચઢીયાતા છીએ. 
સોકટીસ : ચહીયાતા ! નહિ. પણુ જદા ખરા ! સાંભળો હું કહું 
કે કઈ રીતે જુદા છે. પ્રથમ તો તમારાં ખાળકે મેલાં રહે છે અને 
તમે તેમને નવડાવવા ધોવડાવવામાં સમજતા નથીઃ તમારાં ઘર 
પણુ ગંદદાં રહે છે. પ્રાણીએ પોતાનાં ખચ્ચાંઓને ખહુ સ્વચ્છ 
રાખે છે અને તેમનાં દર વગેરે પણુ સ્વચ્છ હોય છે. ખીજાું, 
પ્રાણીએ નિરોગી રહે છે અને તેમનાં બચ્ચાંઓની આંખો તમારાં 
ખચ્ચાંએની આંખો જેવી ખરાખ રહેતી નથી. વળી તેએ પોતાના 


ત્પ 


ખચ્ચાંઓમાં નર અને માદા વચ્ચે જેવો તમે છોકરાએ અને 
છોકરીએ વચ્ચે ભેદ કરો છો એવો કરતાં નથી. તેએ સહુને 
સમાન ગણે છે. તેઓ એક ખીજ સામે કાયદે લડતા નથી. તેમ 
પીવાનું તમે ધણી વાર ખગાડો છે એમ ખગાડતાં નથી. આ 
પ્રમાણ ઘણી રીતે પશુથી તમે જુદા છે અને કેટલીક રીતે 
ઉતરતા પણુ છો. 

ગ્રામ્યજનઃ સોકેટીસજી, હુવે તો ખહુ થઈઃ અમને માક્‌ 
કરો અને લજાવો મા. 

સોક્રેટીસ: હું સાચું કહું છું કે ખોડું ? 

ગ્રામ્યજનઃ સાચું, સાચુંઃ પણુ એ અમારાથી સાંભળ્યું 
જતું નથી. 

સોકેટીસઃ ત્યારે હું મીઠું મીઠું પણુ અસય કહું? 

ગ્રામ્યજનઃ નાજીઃ એથી અમને કઈ લાભ થવાને। નથી. 
એ તો અમે આજ સેકાઓ થયાં સાંભળતા આવ્યા છીએ. પણુ 
મહેરખાની કરી ધીસે ધીમે કહો. એકેક પગલું મંડાવશે તો અમે 
ચાલી શકીશું, નહિ તો થાકી જઈશું. “ધીમે ધીમે સુધારાનો 
સાર” એવું અમારા કવિનું વચન છે. અમારે અમારી આએને 
અને ખીજા ભાઈઓને સમજાવવાનું રહે છે અને એ કામ ખહુ 
સહેલું નથી. 

સોકરેટીસઃ એ ખરાખર, પણુ મને અધિરાઈ આવી જાય 
છે અને કેટલીક વાર નિરાશ પણુ થઈ જાઉં છું. 

ગ્રામ્યજનઃ અમે કંઈક સુધર્યા પણુ છીએ એ તમે સારી 
રીતે જાણુ! છે. 

સોક્રેટીસ: હા, કંઈક ફેરફાર થયો છે. ખાતરના ખાડાઓ, 
ઘરમાંની ખારીએ, ઓછાં ઘરેણાં વગેરે કેટલીક વસ્તુઓ 


૮૬ 


સુધારાના લક્ષણ તરીકે દેખાય છે ખરી. 

ગ્રામ્યજજનઃ એ ખધું તમારા ચાખખાનું પરિણામ છે અને 
એ માટે અમે તમારે પાડ માનીએ છાએ. 

સોક્રેટીસ: (પોતાના ધેર જતાં જતાં મલકાતે મોઢે) હા, 
એક વાતમાં તમે જાનવર કરતાં ખહુ ઉત્તમ છો, અને તે 
મારે કહેવું નેઈએ. જાનવર નથી પીતાં દારૂ કે નથી જાણુતાં 
ખીડી કે હોકો! પીવાનું. એ તો તમે જ જાણે! છો. વારૂ, રામ રામ. 


ભુડી મેવો 


સોકેટીસ એક દ્વિસ ગામમાં આવી ચોરે ગયા ત્યાં 
કેટલાક માણુસો હોકો પીતા પીતા અને ગપ્પાં મારતા બેઠા 
હતા. તેમને “રામ રામ” કર્યા ખાદ સોકેટીસે કહ્યું: “મારે 
તમારા ગામમાં આવી રહેવું છે અને નેવું છે કે તમે કૈમ 
રહા છો. ”' 

આ સાંભળી ત્યાં બેઠેલાખોમાંના મોટેરાઓએ માથું હલાવ્યું 
અને જરા ગમ ખાઈ બોલ્યાઃ “ સોકેટીસજી, તમે અમારે ત્યાં 
કયાંથી. પણુ......એ કેમ ખનશે ? ” 

સોક્રેટીસ: વળી શું થયું? મે એવો શે દોષ કર્યો ? 
ભાઈઓ, હું અંહિ આવી તમારી સાથે રહી તમારી રહેણીકરણી 
નઉં એમાં તમને શે વાંધો છે ? 

ગ્રાસ્યજનઃ સોકેટીસજી, તસે મહેરખાની કરી માઠું 


૮૭ 


લગાડશે નહિ, પણુ એ ખને એમ નથી. અમે ધરખારી રહ્યા 
એટલે એ ન થઈ શકે. 

સોકેટીસઃ પણુ શા માટે? 

ગ્રામ્યજનઃ એ તો નજ થાય. 

સોકેટીસઃ કાંઈ કારણુ તો આપશે ના ? 

ગ્રામ્યજનઃ વારૂ, સાંભળો ત્યારેઃ તમે રહ્યા વૃદ્ધ અને 
આવા ડાહ્યા અને મ્હોટા માણુસ, એટલે અમારા ઘરતનાં 
ખેરાંઓને છૂટથી જવાય અવાય નહિ અને ખટઠારનું કામકાજ 
પણુ થાય નાહુઃ આ મ્હોટી ટુરકત આવે. 

સોકેટીસઃ (ખૂખ ઢુસીને) વાહુવાઢુ! કેવી વાત! પણુ 
હું ચે તમારા જેવો ધરખારી છું ના! મારી શી ખીક છે ? 

ગ્રામ્યજનઃ (જરા ભૉંઠા પડીને) પણુ, એમ ન ખને, 
સોકેટીસજી! તમારાથી ગામમાં તો ન રહેવાય. 

સોકેટીસઃ ત્યારે હું ગામની ખહાર રહીશ અને જયારે 
ગામમાં આવવા દેશે! ત્યારે આવીશ. 

ગ્રામ્યજનઃ (વધારે ગમ ખાઈને) એ પણુ ખની શકે 
ખએેમ નથી, સોક્રેટીસજી. 

સોકેટીસ કેમ શું છે? ગામમાં ખેરાંએ શરમાશે પણુ 
ખહાર તો કોઈ શરમાય એમ નથી ના? ત્યાં તો ઢોર હોય 
અને તે શરમાવાનાં તથી, તો પછી મારે ત્યાં રહેવામાં શે 
વાંધા છે ? 

ગ્રામ્યજનઃ નાજી, હેર તો ન શરમાય, પણુ તોયે એ 
ખની શકે એવું નથી. 

સોકેટીસઃ વાર્‌, તમે કોઈ વાત છાની રાખો છે. મને કહો 
તો ખરા કે શું છે. મારે તમને હુરકત નથી કરવી, પણુ મારી એ 


૮૮ 


ઈચ્છા છે કે હું તમારી સાથે રહું અને જેઉં કે તમે કેમ રહો છે. 

ગ્રામ્યજન : ખરેખર, સેકકેટીસજી, અસે માનીએ છીએ 
કે તમે અમારા ખરા સિ છો, પણુ મુશ્કેલી એ છે કે 
ગામની ખટઢાર જ્યાંવયાં ઉકરડાના ઢગલા પડયા છે અને અમે 
કળશેય ત્યાં જઈએ છીએ એટલે તમારાથાં ત્યાં રહેવાય 
નહિ. તમને ચોખ્ખાઈ ખઢુ જેઈએ એટલે તમારાથી તો ત્યાં 
ઉભું ય નહિ રહેવાય. વળી અમારાં ખૈરાંએ પણુ ખહાર ત્યાં જ 
જાય છે. 

સોકેટીસઃ પણુ તમે હુમણાં જ કહેતા હુતા ને કે તમારાં 
ખેરાંએ શરમાય અને લાજ કાઢે છે. 

ગ્રામ્યજનઃ એ ખરી વાત છે. 

સોકેટીંસઃ ત્યારે પછી આ શરમ અને લાજ તે કઈ 
જાતનાં? ધરમાં અને ગામમાં લાજ અને ખઠાર કળશે જવામાં 
લાજ કે શરમ નહિ. વાહુ! આ તો ખહુ ભલી લાજ! 

ગ્રામ્યજનઃ એ તો રાતનાં ખહાર જાય. 

સોક્રેટીંસઃ તો તો ઉલટાનું ખરાખ. રાત્રે સ્રીઆને બહાર 
જવામાં કેટલું નેખમ રહ્યું છે એ તમે જાણે છો. વળી, 
ધારે! કે દિવસે જવાનું થયું તો ? 

ગ્રામ્યજન: ખનતા લગી તો રાત સુધી જેમ તેમ ચલાવીએ. 

સોક્રેટીસ: એ કેવું ખરાખ ! એથી પેટમાં હુરકત થાય અને 
તંદુરસ્તી ખહુ ખગડે. તમને પુરૂષોને એ પ્રમાણે દખાવવું 
પડે તો? 

ગ્રાસ્યજનઃ અમારાથી તો ન રહેવાય. 

સોક્રેટીસ: તો પછી તસે તમારાં ખેરાંઓ પ્રત્યે કેવા 
નિર્દય છો ? 


૮૯ 


ગ્રામ્યજનઃ દિવસનાં ખેતરોમાં અથવા ખાડામાં સ્રોએ 
બેસી શકે છે. 

સોકેટીસઃ પણુ ખેતરમાં કાંઈ હુમેશાં પાક હોતો નથી 
કે તેઓ દેખાય નહિ, તેમ દરેક ઠેકાણું ખાડાઓ કૈ ખાઈઓ 
હોતાં નથી. 

ગ્રામસ્યજનઃ એ ન હોય તો ભોથાં હોય કે છોડ હોય 
કે એવું કાંઈ હાય તેમાં ઢંકાઈ બેસે. 

સોક્રેટીસઃ હા, પણુ એમાં ખરી રીતે લાજમર્યાદા રહેતી 
નથી એ તમે ખધા જાણુ! છે. છેડ આડે આખું શરીર ઢંકાતું 
નથી તેમ ખાઈ ખાડાએઓનું પણુ એમ જ છે. વળી એ સ્થિતિમાં 
કોઈ નીકળે કે તુરત જ ઉભા થઈ જવું અથવા ચાલી જવું 
પડે. એ કેટલું ખણું ખરાખ! 

ગ્રામ્યજજનઃ વાત તો! ખરી છે. 

સોકેટીસઃ આનો અથ તો એમ થયો કે તમે પુરા ધાતકી 
છે એટલું જ નહિ પણુ તમે તમારાં ખેરાંએને પુરાં નિર્લજ 
ખનાવો છો અને ડોળ એવો કરો છે કે અમે સહુથી ઉંચા 
વણુંના અને આખરૂદાર છીએ. તમારા રિવાજ તમારી આઓ 
માટે ઘાતકી, ગંદા અને નિર્લજ ખનાવનારા છે. 

ગ્રામ્યજનઃ વાર્‌, ત્યારે અમને કંઈ રસ્તો ખતાવો ને ? 

સોકેટીસઃ એમાં શું રસ્તો બતાવવો છે ? તમે ખાતર માટે 
. ખાડા કર્યા છે ના? 

ગ્રામ્યજનઃ: હાજી. 

સોક્ેટીસઃ વારે તેને બાંધી લે અને ઇટની કે પાણુાની 
દિવાલ કરશે! તો વધારે સારૂં કેમકે એથી માંખીઓને તેમાં 
ભરાવાનું સ્થાન મળશે નહિ. અને ખાડાએ ઉપર આડાં 


હલ 


પાટીઆં મૂકો એટલે થયાં ખાસાં પાયખાનાં. ગામની ચારે 
ખાજુ આવા થેોડાં પાયખાનાં કરો અને તેમાં થોડાં સ્રીઓ 
માટે રાખો અને થોડાં રાખો પુરૂષો માટે એટલે સ્ત્રીઓ દિવસે 
કે રાત્રે સહેલાઈથી અને સલામતીથાં ત્યાં જઈ શકશે. તમે 
સહુ ત્યાં મ્હોટે ભાગે સવારમાં જઈ આવવાના અને દિવસ આખો 
એ ઉપશ કચરે।, છાણુ વગેરે પડવાનું, એટલે ત્યાં નહિ રહે માંખી 
કે નહિ થાય રુર્ગેધ અને તમારૂં ખાતર વધશે તે જુદું. 

ગ્રામ્યજનઃ અમે એ પ્રમાણે કરીશું, અને તમે અમને 
આ પુરશિવાજ ટ્ર કરવાનો માગ ખતાવ્યો એ માટે અમે 
તમારો પાડ માનીએ છીએ. અમારૂં અજ્ઞાન એટલું ખધું છે કે 
અસે એ કુરિવાજ છે એટલું જણી પણુ શકતા નહાતા. આ 
સાન અમને આપ્યું એ માટે તમારી મહેરખાની. 


ત્રણુ ધણી 


સોકેટીસઃ રામ રામ, ભાઈએ, રામ રામ. 

ગ્રામ્યજનઃ રામ રામ, સોકેટીસજી, પધારે. 

સોક્રેટીસ આજે કેમ તમારૂં ગામ આવું ગંદુ અને 
ગંધાતું છે? મને તો ઉલટી આવે એવું થતું હતું. 

ગ્રાસ્યજનઃ હા, એમ છે ખરૂં. ભંગીઆઓમાં લમ છે 
એટલે ગામ વાળ્યાચોાળ્યા વિનાનું પડયું છે. 

સોકેટીસઃ પણુ હું તો એમ માનતો હતો કે આ ગામ 
કણુખી અને રાજપુતનું છે. મારા સમજવામાં એમ હુતું કે આ 


લ્ય 


ગામના ધણી ભંગી નહિ પણુ તમે ખધા છો. 

ગ્રામ્યજનઃ અમે તો છીએ જ. એમ શા ઉપરથી કહા 
છો કે અમે નથી. 

સોક્રેટીસ: વારૂ, જે વર્ષાદ ન થાય તો પાક ન થાય અને 
તમે ખધા ભૃખે મરી, ખરૂં ના? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 

સોક્રેટીસ: વર્ષા ભગવાન મોકલે છે, નહિ વારૂ? 

ગ્રાસ્યજનઃ હાજી. 

સોક્રેટીસઃ અને એ માટે તમે ભગવાનને ધણી કહો છે? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 

સોક્રેટીસ: વારૂ, અને ને સરકાર કે રાજ્ય તરફથી 
રક્ષણુ માટે પોલીસ કે લશકર કૈ અદાલત કે રસ્તા વગેરે ન 
હોય તો બ્યવસ્થા ન રહે, નહિ વારૂ? 

ગ્રામ્યજનઃ વ્યવસ્થાન રહે. સરકાર તરફથી રક્ષણુ ન હોય 
તો ચોર વગેરે આવી લુંટી જાય અને લોકોથી દૂર જવાય નહી. 

સોક્રેટીસઃ ત્યારે તમે સરકારને પણુ તમારો ધણી ગણે। 
છો, ખરૂં ના? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી: સરકાર અમારૂં રહ્ષણુ કરે છે માટે એ 
અમારો પણી કહેવાય. 

સોકેટીસઃ ત્યારે ભંગી પણુ તમારો ધણી? 

ગ્રામ્યજનઃ તમે આવું અવળું શું બાલો છે, સોકેટીસજી ? 

સોકેટીસઃ સાંભળે ત્યારેઃ જો ભંગીઆ તમારૂં ગામ સાફૂ 
ન ડરે તો ગંદવાડને લીધે તમે ખધા મરી જાએ, તમારાં 
છોકરાંએને ઝાડા કે મરડો થાય, તેમની આંખો ખરાખ થાય 
અને ગામ એવું ખગડી જાય કે તેમાં રહેવાય નહિ. જુઓને 


હર 


આજે એ કેવું ખરાખ છે? 

ગ્રામ્યજનઃ સોકેટીસજી, એ ખધી ખરી વાત છે. અમારૂં 
ગામ કોકજ દિવસ ચોખ્ખું રહે છેઃ ભંગીઆએ।  ખેદરકાર ખની 
ગયા છે અને અમારૂં માનતા નથી. 

સોકેટીંસઃ તો પછી તે તમારા ધણી થયા ના ? 

ગ્રામ્યજનઃ એમ કહો તો એમ, ખીનું શું. 

સોકેટીંસઃ ત્યારે તમારે ત્રણુ ધણી થયા-ભગવાન, સરકાર, 
અને ભંગી. 

ગ્રામ્યજનઃ સોકટીસજી, અમારા ઉપર દયા કરે।. તમારી 
વાતની ના પાડી શકાય તેમ નથી. 

સોક્રેટીસ: અને આ ત્રણુમાં ભંગી સહુથી વધારે અગત્યને 
થયો કારણુ કે જે તે મહેરખાન ન હોય તો દસ દિવસમાં ગામ 
એવું થઈ જાય કે તમે અંહિ પળવાર પણુ રહી ન શકે. 

ગ્રામ્યજનઃ: ખરૂં કહો છો. 

સોકેટીંસઃ હું ધારૂં છું કે બધા દેશમાં ભંગીઆ તો હશે, 
નહે વારૂ? ઇંગ્લંડ દેશ ખહુ સ્વચ્છ રહે છે માટે ત્યાં ભંગીઆ 
ખહુ હુશિયાર તેમ સમજા હાવા નેઈ એ. 

આ સાંભળી એક માણુસ લડાઈના સમયમાં ઇંગ્લંડ જઈ 
આવ્યો હુતો તે બોલ્યોઃ “ નાજીઃ ઇંગ્લંડમાં હું રહી આવ્યો છું, 
પણુ ત્યાં મેં ભંગી જેયા નહિ.” 

ખીજે વેપાર અર્થે પાલેસ્તાઈન જઈ આવેલ ટુતો તે બોલી 
ઉઠ્યોઃ “ મેં પણુ પાલેસ્તાઈનમાં ભંગી જેયા નહિ.” 

ત્રીજો માણુસ મેસોપોટેમિયા ગયો ઢુતો તે બોલ્યો. 
“ સેસોપોટેમિયામાં મેં પણુ ભંગી જેયા નહિ. ” 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તો એમ દેખાય છે કૈ ભંગીઆ માત્ર 


લ્ડ 


[હેંદુસ્થાનમાં જ છે. 

ગ્રામ્યજનઃ આ ખધાના કહેવા ઉપરથી એમ લાગે છે. 

સોકેટીસઃ તો તો પછી [હેંડુસ્થાન દુનિયામાં સહુથી 
વધારે સ્વચ્છ દેશ હોવો જેઈએ ? 

પેલા પરદેશ જઈ આવેલા માણુસો ખોલી ઉઠ્યા: “ના 
જી, એમ નથીઃ અમે ઇંગ્લંડ, ક્રાંસ, જર્મની વગેરે દેશ નેઈ 
આવ્યા છીએ અને એ દેશ ખડું ચો'્ખા છે. ખરૂં પૂછો તે 
આ ગામડાંઓ જેવાં મેલાં ગામ અમ કયાંય ન્યાં નથી.” 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તો તમારા દેશમાં ગામ સ્વચ્છ રાખવા 
માટે આવો એડ વર્ગ ખાસ રાખવામાં આવ્યો છે છતાં તે 
સહુથી વધારે સ્વચ્છ હોવાને ખદલે સહુથી વધારે મેલે! છે, 

ગ્રામ્યજનઃ એમ જણાય છે, પણુ એનું કારણુ કંઈ 
સંમજાતું નથી. 

સોકેટીસઃ તે હું તમને કહું. જે માણુસને જે કામની 
ગરજ રહી તે માણુસજ તે કામ સહુથી સારી રીતે કરે. તમારૂં 
ગામ જેમ વધારે સ્વચ્છ રાખો તેમ તમારાં ખેતરને વધારે 
ખાતર મળવાનું. વળી ગામ જેમ વધારે સ્વચ્છ તેમ તમારૂં 
અને તમારાં છોેકરાંએનું આરેગ્ય વધારે રહેવાનું. હુવે તમારે 
પાક વધારવાની કે તમારૂં ખધાતુ આરોગ્ય રાખવાની ગરજ 
કેને વધારે, તમને કે ભંગીને ? 

ગ્રામ્યજજનઃ એ તો અમારે જ હોય ના ર ભંગીને શી પડી છે? 

સોકેટીસઃ ત્યારે તો ગામને સ્વચ્છ રાખવું હોય તે તે 
તો તમારેજ કરવું રહ્યું. 

ગ્રામ્યજનઃ સોકેટીસજી, આપ આ શું બોલે છે ? અમે 
ઉંચા વણુંના લોક રહ્યા એટલે અમારાથી આ મેલું કેમ ઉપડે? 


હ 


એને અમારાથી અડાય પણુ નહિ તસે થઈ ને આ શું બોલે છો ? 

સોકેટીસઃ મારા પ્યારા ભાઈએ, મને માક્‌ કરો. મને 
તમારા આ ઉંચા નીચા વણુના ભેદની અને તમે આવું કામ 
કરી નહિ શકતા હો એ વાતની ખબર નહોતી, એટલે મારાથી 
આવી ભલ થઈ ગઈ. પણુ છું અહેં આવતો હુતો ત્યારે વા વાતો 
હુતો અને ઢોર ગામની બાર જતાં હતાં તેને લીધે ધૂળ ઉડી 
અને તે મારા મ્હોંમાં અને ફેક્સામાં ગઈ. મને લાગે છે કે 
એ કારણુથી મારૂં મગજ ઠેકાણુ નહિ ર્યું હોય. 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી, ધૂળ એમ ઉડે છે ખરી અને એથી 
અસે સહુ હૅરાન પણુ થઈએ છીએ. પણુ તમે એમ બોલ્યા 
એથી અમને ખહુ અપમાન લાગે એવું હતું એટલે અમે 
તમને જરા કહ્યું. તમે એ વાતનું માડં લગાડરે। નહિ. 

સોક્ટીસઃ હું દિલગીર ખ૭ું અને હવેથી એમ નહિ કહું. 
પણુ તમને એક પ્રક્ષ પૃષ્ઠું? આ ધળ જે પવનથી કૈ માણુસો 
કે હરના હાલવા ચાલવાથી ઉડે છે તે ઉકરડામાંથી ઉડતી 
હશે, નહિ વારૂ? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી: ખધેય ઉકરડા છે એટલે ધળ ત્યાંથી 
ઉડે એમાં શી નવાઈ? 

સોક્રેટીસ: અને આ ટીંબા જેના ઉપર આ ગામ ખાંધું છે 
તે પણુ આગળના ઉકરડાને ખન્યો હશે, નહિ વારૂ? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ અને આ ઉકરડાની ધૂળ ઉડી તમારા પેટમાં 
જાય છે અને ખાવાપિવાની વસ્તુઓમાં પડે છે અને કુવા 
વગેરેમાં પડે છે, ખરૂં કે! અને એ કુવાનું કે તળાવનું પાણી 
તમે પીએ છો, નહિ ? 


હ્પ 


ગ્રામ્યજનઃ હાજી. એમાં શું? એ તો અસે અનાદિ 
કાળથી કરતા આત્યા છીએ. એમાં તમને શું ખોટું લાગ્યું ? 

સોકેટીસઃ મારા બંધુઓ, મને માફ કરો, પણુ આ 
ધળ જે તમારા ખાવામાં અને પીવામાં પડે છે અને 
પ્રત્યેક પળે તમારા શ્વાસ વાટે તમારા ફેફસામાં જાય છે તે 
મેલાંની જ ખનેલી છે. 

ગ્રામ્યજનઃ એ વાતની યે ના ન કહેવાય. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તમે ઉંચા વણના હોવાને! દાવો કરે 
છો પણુ દરેક પળે તમારા પેટમાં મેલું જાય છે એનું કેમ ? 
અને હું તમને એમ કહું છહું કે તમે તમારં ગામ સ્વચ્છ કરે 
એટલે તમારૂં ખાનપાન અને તમારે લેવાની હુવા અને તમારાં 
છોકરાંએનાં ખાનપાન અને હુવા સ્વચ્છ થાય તેમાં તમારૂં 
મ્હાઢું અપમાન થઈ ગયું. તમે ઉંચા વણુના લોકે! રહ્યા એટલે 
ગામ ગંદુ કરવાનું કામ તમારૂં, અને પછી ભલે એ એમને 
એમ રહે ! એ વાતનું તમારે કાંઈ નહિ. વાહ! તમારા ઉચ્ચ 
નીચના ભેદ ખહુ ભારે છે, હાં! 

ગ્રામ્યજનઃ સોક્રેટીસજી, અમને માકફ્‌ કરોઃ અમારી 
ભૂલ અમે હવે જેઈ ઉલટાનું અમે તમારૂં અપમાન કર્યું. પણુ 
અમે શું કરીએ: રિવાજ પડ્યો ના! અમે આ ગંદવાડમાંજ 
મ્હાટા થયા છીએ એટલે એથી ટેવાઈ ગયા છીએ, અને એમાં 
સુધારો કરવાનું કામ જરા અઘરૂં રહ્યું એટલે અમે એ કરતાં 
પાછા પડીએ અને જે ચીલો પડ્યો છે તેના ઉપર ચાલ્યા 
જઈએ છીએ. 

સોકેટીસઃ હું એ કખુલ કરૂં છું. સુધારાનું કામ કાંઈ 
સહેલું નથી. પણુ તમારાં છોકરાંઓને સુધારા અને શિક્ષણું 


લદ 


આપો એટલે તેએ ત્તાન પ્રાત કરશે અને આગળના ભુંડા 
રિવાજ પ્રમાણું ચાલરેો નહિ. 

ગ્રામ્યજનઃ જી, અસે એ પ્રમાણું કરીશું: પણુ એ કરવાને 
કંઈ સ્હેલે ઉપાય હોય તે ખતાવો. 

સોક્રેટીસઃ ખોંય સ્કાઉટસ વિષે તમે સાંભળ્યું છે. એ 
સંસ્થામાં છોકરાઓને સ્વચ્છ થવાનું તેમ તેમનું ધર વગેરે સ્વચ્છ 
રાખવાનું શિખવવામાં આવે છે. તેઓ સ્વાશ્રયી રહી શકે અને 
ખીજાની સેવા કરે એવા પાઠ તેમને શિખવવામાં આવે છે. 
આ કારણુથી તમારા છેકરાઓને એ સંસ્થામાં ભળવા દો. 
તેએ ત્યાં સ્વમાન, સ્વચ્છતા અને સેવાના પાઠ શિખશે અને 
પોતાનું તેમ ખીનનું ભલું કરશે. 





શિક્ષણ 


સોક્રેટીસઃ રામ રામ, પટેલ, છે તો મળમાં ને ? 

પટેલઃ હાજી: આપ કેમ છો? 

સોકેટીસઃ ઠીક ઠીક છીએ: હું હુવે ઘરડો થયો! એટલે 
તો પછી એમજ ને! વળી એકલો રહ્યો. પણુ તમારો દીકરો 
આજે કયાં જતો હતો ? ી 

પટેલઃ આજે એ ખળદને પજ ગયો છે. 

સોકેટીસઃ પેજ એટલે શું? 

પટેલઃ ખળદને સાંતીડે કે ગાડે નેડવા પહેલાં તેને એ 
કામ માટે લેચાર કરવા જોઈ એ. 


ઉ૭ 


સોકેટીસઃ એમ ખળદને તૈયાર કરવા પડતા હશે એ 
વાતની મને ખખર ન હોતી. 

પટેલઃ હાજી: એમ કર્યા વિના છૂટકોજ નહિ. બળદ 
જે ઘોડા વગેરે નનનવરને કામમાં જડ્યા પહેલાં તેમને ધીમે 
ધીમે વૈયાર કરવા ન્નેઈ એ. 

સોકેટીસઃ એમ! એ વાતની મને ખખર ન હોતી. ત્યારે 
તો ખધા ખેડુતોએ આ પ્રમાણે બળદ કે ઘોડાને તેમની પાસેથી 
કામ લેતા પહેલાં તૈયાર કરવા નેઈએે એ તો ખડું મુકેલ ડામ. 

આ વાત થવી ઢુવી ત્યાં પટેલને ઘેર તેની દીકરીનું લમ 
થવાનું હતું તેથી તેની વહુએ તે સંખંધમાં કામકાજ હોવાથી 
હાક મારી. 

સોક્રેટીસે લસ્ત થવાનું છે એ જાણી કહ્યું: “વાહુ, પટેલ, 
વાહુ! આ તો ખડું ખુશીની વાત કે તમારી દીકરી પરણે છે.” 

પટેલઃ હાજી: કાલે માંડવો નાંખશું. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તો તમે તમારી દીકરીને તેની ભવિષ્યની 
પરણેલી જીંદગી માટે શિક્ષણુ આપી તેયાર કરેલી હુરે જ. 

પટેલઃ શું કહો છે? હું કાંઈ સમજ્યો નહિ. 

સોકેટીસઃ તમે હુમણાં નહાતા કહેતા કે જનવરને પણુ 
તેમને કામમાં જેડવા પહેલાં તેયાર કરવાં નેઈએ છે? 

પટેલઃ એ વાતને અને આને શે સંખધ છે? 

સોકેટીસઃ હુવે જેમ જાનવરને કેળવવાની જરૂ૨ છે તેમ 
દીકરીઓને પોતાના કામ માટે કેળવવાની જરૂર ખરી કે નહિ? 

પટેલઃ એ તો અમારી દીકરીઓને દળતાં, વાસીદું વાળતાં, 
રાંધતાં અને એવું એવું થોડું કામ કરતાં આવડેજ. એમાં વળી 
શિખવાનું શું હોય ? વળી એ તો સ્રી જાત રહી એટલે એમ જ ચાલે. 


ઉત 


સેકરેટીસઃ વાહ! આ તો ઘણું કહેવાય. એવી દીકરીઓના 
ધણી નરશીખદાર ખરા કે એમને એવી તેયાર થયેલી સ્રીએ મળી. 

પટેલ: એમાં શી નવાઈ ! અને વળી મેં ઘરેણું કર્યું છે 
એ તો વધારાનું. છોકરાએ સારો મળ્યો છે. ઈશ્વર એમને 
સાજાંનરવાં રાખે ને એમને વેલો ખૂખ વધારે. અત્યારસુધી 
એમના ઘરમાં છોકરાં જીવતાં નથી. મારી છોકરીને બે જેઠાણી 
છે પણુ તેમાં કોઈનું છોકરૂં રહેતું નથી. 

સોક્ટીસઃ તમારામાંના દરેકના મનની ઉંડી ઈચ્છા એવી 
તો ખરી કે તમારાં છોકરાં મજખુત અને નિરોગી થાય, ખરૂં ના? 

પટેલઃ હાજી: અમે તો એની જ ઝંખના કરીએ છીએ. 

સોકેટીસઃ છોકરાંઓને ઉછેરે કોણુ ? 

પટેલઃ એમની મા વળી. એમાં શું પૂછવું ? 

સોકેટીસઃ માનું આ કામ સહુથી મ્હાટું, ખરૂં ના? 

પટેલઃ મ્હોટામાં મ્હોડું. 

સોકેઢીસઃ ત્યારે ગામમાં આટલાં ખધાં દરદો આવતાં 
હોવાથી, કેટલીક વાર અકસ્માત થવાથી તેમ તમારાં ગામ 
આવાં ગંદા રહેતાં હોવાથી એ કામ ખહું જ સુશ્કેલ હોવું જેઈ એ ? 

પટેલઃ હાજી: મેં તમને કહ્યું ને કે અમારા વેવાઈને 
ત્યાં છોકરાઓનાં છોકરાં જીવતાં નથી. એનું કારણુ એજ છે. 

સોક્રેટીસ: લ્યારે માની જખાખદારી મ્હાટી હોવી નનેઈ એ, 
નહિ વાર્‌ ર 

પટેલઃ હાજી: મારી દીકરી એમાં કહેવાપણું નહિ રાખે. 

સોક્રેટીસ: ચોક્કસ: તમે આટલું ખધું શિક્ષણુ આપ્યું છે 
એટલે પછી કહેવાપણું કેમ રહે. 

પટેલઃ વળી તમે મને ખનાવવા માંડયું ખરૂં. કહો જેઈ એ 


લ્ઢ 


તમારા મનની વાત. 

સોકેટીસઃ તસે મને હુમણાં જ નહોતા કહેતા કે તમાશં 
ખધાં જાનવરને તમે પલટાવી પછી જ કામમાં નેડો છે. ત્યારે 
તમારી દીકરી તો જાનવર કરતાં વધારે ના ર? અને એમ હોય તો 
પછી તસે તેને ખરાખર કેળવો એમાં નવાઈ શી? એને 
આગળ ઉપર ખાળકોને મ્હાટાં કરવાં વગેરે ખહું સ્ુશ્કેલ કામ 
કરવાનાં છે માટે તૈયારી તો થવી જ જેઈ એ ના ? 

પટેલઃ સમે તમને નહોતું કહ્યું કે એને ધરતું કામકાજ 
જેવું કે રાંધવું, દળવું વગેરે આવડે છે, પછી ખીજાં શું નેઈ ખે ? 

સોક્રેટીસ: આની સાથે તમારી દીકરીને તમે ખબચ્ચાંઓને 
નવડાવવા ધોવડાવવાનું, ખવરાવવાનું અને તેમની એ પ્રકારની 
ખીજી માવજત કરવાનું તેમ તે માંદા થાય કૈ તેમને પેટમાં 
દુઃખે કે તેમની આંખો ખરાખ થાય ત્યારે શું કરવું એ વિષે 
થોડું ઘણું તો શિખવ્યું હશે જ ના? વળી ઘર કેમ સામ્સુકે 
રાખવું કે ગામમાં ઓરી કે શીળીનોા રોગ કે મોટી ઉધરસ 
ચાલતાં હોય તારે કેમ ખચ્ચાંને સંભાળવા વગેરે ખાખતેનું 
શિક્ષણુ પણુ આપ્યું હરે ? 

પટેલઃ નારે ભાઈ, એવું કાંઈ મેં શિખવ્યું નથી. એવું 
શિખવવાને અમારે ત્યાં રિવાજ નથી. એમાં અમે પોતે «ણીએ 
નહિ તો શિખવીએ શું? વળી એવું ખધું જાણીને કરવું છે શું 
અને તેમાં ય વળી સ્રી જતને ખહુ જાણુવું શું ? એ તો ભગવાને 
ધાર્યું હાય તે થાય. એની ઈચ્છા હોય તો બચ્ચાં જીવે ને ન 
હોય તો ન જીવે. એ તો નશીખમાં માંડયું હોય તે થાય. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તમે શીળી કેમ કઢાવો છે ? અને 
માંદા પડો છે એટલે તો તુરત વેદને ત્યાં જઈ દવા લે] છે, 


૫૦૦ 


જે નશીખમાં માંડયું હોય એમ થાય એમ માનતા હો તો પછી 
ઉધમ શા માટે કરા છે ? તાવ આવે છે ત્યારે જે લેકે 
કવીનાઈન ખાય છે એટલે સારા થાય છે અને જે નથી ખાતા 
તે સારા નથી થતા એ તસે જુઓ છા તો પછી નશીબની 
વાત ક્યાં રહી? 

પટેલઃ કાજી, એ વાત તો ખરી, પણુ એમાં સ્તીને શું 
સમજવાનું હોય. 

સોકેટીસઃ ધાગું ચે, પટેલઃ જે તેને પોતાનાં છોકરાંઓને 
સાજાંસારાં રાખવાં હોય તો આ ખધું જાણૂવું નેઈ એ. વારૂ, 
તમારી દીકરીને કપડાં શીવતાં આવડે છે ? 

પટેલઃ નાજીઃ એવું શિખવાનેો વખત કયાંથી કાઢવો ? 
અમારી આરાંઓને છાણાં થાપવાનાં હોય, પાણી ભરવાનું હોય 
અને એવું એવું ઘણું કામ હોય એમાં શીવવાનું વળી કયાંથી 
ખને? વળી એ શિખવે કોણ ? છોકરીની માને ય નહિ 
આવડતું હોય. 

સોક્રેટીસઃ પણુ તમે આટલી ખધી ઘંટી રાખવાને ખદલે 
ખેક મ્હાટો ઘંટ રાખતા હો તો ધણાં ધરનું દળણું એક ખળદથી 
થઈ. ઈ શકે અને એટલા વખત અચે. અને છાણાં તો થાપવાં જ 
શા માટે નઈ એ ? ખળતણુને માટે ખરી રીતે તો લાકડાને 
વપરાશ રાખવો નેઈ એ. આમ કરશે! તો તમને ખાતર ધણું 
મળશે અને તમારે પાક દોહો ખબમણે। થશે. 

પટેલઃ: આ ખધું થાય તોયે સ્ત્રીને વળી વધારે શિખવવાનું 
કે કેળવવાનું કામ શું ? 

સોકેટીસઃ પણુ તમે કહેતા ઢુતા ને કે છોકરાં ઉછેરવાં 
ખે સ્રીઓનું મ્હાટામાં મ્હાટું કામ છે? 





૧૦૬૨ 


પટેલ : ઢા. 

સોકેટીસઃ અને તમારા કુટુંબનું નામ રાખવું હોય તે 
ખચ્ચાં નિરેગી જેઈ એ નાર 

પટેલઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ તમે વળી કહેતા ઢુતા કે છેોકરાંએ ન્હાની 
ઉમરમાં ખહુ મરી જાય છે. 

પતેલઃ હાજી. 

સોક્રેટીસઃ અને આપણે હમણાં જ વાત કરી કે આપણે 
સંભાળ રાખીએ તો રોગ ઓછો આવે અને રોગ આવે વ્યારે 
દવા વગેરે લઈએ તો સાજા થઈ એ, ખરૂં નાર 

પટેલઃ હાજી. 

સોક્રેટીસ: આપણે નજેયું કે “નશીખમાં માંડયું હોય તેમ 
થાય” એમ આપણે ભલે બોલીએ, પણુ ઉધમ તો કરીએ જ 
છીએ, અને ઉધમ કરવો જ જેઈ મએ. 

પટેલઃ: હાજી. 

સોક્રેટીસઃ તો પછી જે છોકરી ભવિષ્યમાં માતા થવાની છે 
તેને તેના આ સહુથી વધારે અગત્યના કાર્યમાં શા માટે તેયાર 
ન કરવી. 

પટેલઃ: ડઈ રીતે? 

સોક્રેટીસઃ તેને નિશાળમાં મોકલીને. 

પટેલઃ પણુ આ ગામમાં છોાડીઓની નિશાળ નથી 
એનું કેમ? 

સોક્રેટીસઃ છોકરાઓની નિશાળ તો છે ના? 

પટેલઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ છોકરાંઓને ઉછેરે છે કોણુ--મા કે બાપ ? 


૧૩૦૨ 


પતેલઃ મા જ. 

સોકેટીસઃ ત્યારે પ્રથમ છોકરીઓની શાળા નને 
એની વધારે જર્‌ર છે. વળી તમારી દીકરી અને ૯ 
દીકરો એક જ નિશાળે જય તો એમાં શું ખોટું છે ? 

પટેલઃ સેોકેટીસજી, આપ આજ આમ કેમ બોલે 
છોકરાઓ અને છોકરીઓને સાથે કેમ ભણાવાય? 

સાકેટીંસઃ શા માતે નહિ? 

પટેલઃ છોકરાઓ તે છોકરાએ અને છેોકરીરએે 
છોકરીએઃ એ ખત્લે સાથે કેમ ભણી શકે? 

સોક્રેટીંસઃ ગામમાં ખધાં સાથે રમે છે કે નહિ ? 

પટેલઃ હા, રમે છે. એમાં શુ ? 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તેમની ચોકી કોઈ રાખતું 
નહિ વાર્‌ ? 

પટેલઃ નાજી. 

સોક્રેટીસ: ત્યાં કાંઈ હુરકત નથી આવવી, ખરૂ ન 

પટેલઃ નાઃ હુરક્ત શા માટે આવે? 

સોક્ટીસઃ ત્યારે નિશાળમાં તે દેખરેખ પણુ રહે દે 

પટેલઃ હાજ. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે ત્યાં શા માટે હુરકત આવે? 

પટેલઃ આમ સમજવો છે એટલે તમારી વાત 
લાગે છે, સોક્રેટીસજી. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તમારી છોકરીઓને નિશાળમાં સૌ 
જાખએા એટલે ત્યાં તેઓ કેળવાશે અને ધરના કામ મારે 
છોકરાંએ ઉછેરવા માટે તેયાર થશે. આમ ડરશો 
“નશીબ” “નશીબ” કહી જે કરવાનું છે તે કેટલીક વાઃ 


૧૦૩ 


કરતા એમ નહિ ખને, અને તમારાં બચ્ચાંઓ આવી મ્હાટી 
સંખ્યામાં તમારાં અજ્ઞાન અને બેદરકારીને લીધે મરી જાય છે 
તે મરતાં બચશે. 

પટેલઃ સોકેટીસજી, મારૂં ને મારાં છોકરાઓનું તો થયું, 
પણુ મારાં છોકરાંએનાં છોકરાઓનું હું હુવે સુધારીશ અને 
અમારા ઘરની ખધી છોકરીઓને તેમના ભવિષ્યના કામ માટે 
તેયાર થવા ભણુાવીશ. 


સુધારાનો ખચ 


એક દિવસ સોક્રેટીસ ગામને ચોરે ગયા ત્યારે ત્યાં 
ધમાલ મચી રહી હુતી અને સહુ વાત કરવામાં લાગી ગયા 
હુતા. આ નઈ સોકેટીસ બોલ્યાઃ “ આજે આ છે શું? કોઈ એ 
કાંઈ નવું કાપણી કરવાનું યંત્ર શોધી કાઢયું છે કે ગામમાં કોઈ 
નવી જાતને પાણી કાઢવાને ખંબા આવ્યો છે કે શું? 

ગ્રામ્યજનઃ ના રે નાઃ એવું કઈચે નથી અને તમારિ 
તો એની એ વાત છે. અમારે એવું કાંઈ નેઈતું નથી. અમારે 
છે એ ખધું ઘણું છે. 

સોકેટીસઃ વારૂ, પણુ છે શું તે આટલી ખધી પધમાલ 
થઈ રહી છે ? 

ગ્રામ્યજનઃ લણુણી વખતે ૬૨ વર્ષે અમારે ત્યાં ઉઘરાણું 
થશે અને તેમાં અમારે કાંઈક ભરવું પડશે. 


૧૦૪ 


સોકેટીસઃ એ તો જુલમ કહેવાય ! 

ગ્રામ્યજનઃ જુલમ ! આથી ખીન્ને ડચો મ્હારો જુલમ ! 
અમે તો વેરા અને કર દઈ દઈ કચરાઈ ગયા છીએ અને તેમાં 
વળી આ વધારાનું આવ્યું. 

સોકેટીસઃ મને તમારી દયા આવે છે, ખરેખર. પણુ 
તમે પેસા ફ્‌ાળામાં ભરવાના નથી, ખરૂં ના ? 

મામ્યજનઃ નહિ જ. 

સાકેટીસઃ ખરાખર. વારૂ, આ પેસા શા માટે ભરવાનું 
કહે છે ? સરકારને કોઈ મકાન ખાંધવું છે કે ગુ? 

મામ્યજનઃ: નાજી, મકાન માટે તો નથી. એમ કહે છે 
કે સુધારણાના કામ માટે એ જેઈએ છે. 

સોકેટીસઃ: ત્યારે તો એવું ખરાખ ન કહેવાય. એને હું 
જુલમ ન કહું. 

ગ્રામ્યજનઃ શા માટે નથિ? આ બધા સુધારા દાખલ 
કરવાનું કામ સરકારનું ખરૂં ના? 

સોકટીસ : અલખત્ત; પણુ તમારે ય તેમાં સરકારને મદદ 
આપવી જોઈએ ના? 

ગ્રામ્યજન: નાજી; શા માટે આપવી નેઈ એ? 

સોકેટીસ: વારૂ, પેસાની જરૂર ખધા કામમાં પડે છે, 
ખરૂં ના? આપણે હાથે કામ કરીએ તો કદાચિત્‌ ન પડે. 

ગ્રામ્યજનઃ એ ખરૂં. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે ને સુધારાના કામ માટે સરકાર કે 
રાજ્ય તમારે ત્યાં ખાસ માણસો મોકલે તો ખર્ચ લાગે કે નહિ ? 

ગ્રામ્યજન : હા, લાગે ખરે. 

સોક્રેટીસ: પ્રથમ તો આ માણ્સોને શિક્ષણુ આપવું 


૧૦૫ 


જનેઈ એ. તેમની મુસાફેરીનું ખર્ચ થાય એ જુદું અને તેમને 
પગાર તો ખરે જ. 
ગ્રામ્યજન : હાજી. 
સોક્રેટીસ: આ માણસો આ પ્રકારની સેવા કરતા હોય 
તો પણુ તેમને પોતાની આજીવિકા તો ચલાવવી જેઈ એ જ ના? 
ગ્રામ્યજન : બરાખર. 
સોકેઢીસઃ સુધારાના કામ માટે ખાસ માણુસો રેોકયા 
હોય તો તેનું ખર્ચ, તમે તમારા ખચત વખતમાં અને મરજીમાં 
આવે ત્યારે માત્ર એ પ્રકારનું કાય કરો એમાં જે ખર્ચ થાય 
તેના કરતાં વધારે થાય જ, નહિ વારૂ ? 
ગ્રામ્યજન : હાજી. 
સોકેટીસ : ત્યારે એ ખર્ચ કાઢવો કયાંથી ? 
ગ્રાસ્યજનઃ કેમ ર? સરકાર આપે. 
સોકેઢીસઃ પણુ આ છેલ્લાં છ વર્ષમાં તમારે ત્યાં ઘણે 
સમરાવ્યો અને કેટલેક નવો થયો, ખરૂં કે ? 
ગ્રામ્યજન : હાજી. 
સોકેટીસ : અને આટલામાં જ બે ઈસપીતાલે નવી ખધાઈ 
અને ઘણી નવી શાળા ખોલવામાં આવી, નહિ કે ? 
ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 
સોકેટીસઃ ત્યારે ઢુમણાં હમણાં સુધારણાનું કામ 
ઝપાટાખંધ ચાવ્યું છે, ખરૂં ના? 
ગ્રામ્યજનઃ હાજી, એમાં ના નહિ કહેવાય. 
સોક્રેટીસ : એના પ્રમાણુમાં તમારા કરવેરા વધ્યા છે ? 
ગ્રામ્યજન : નાજી. 
સોકેટીસ : અને આગળ કરતાં અત્યારે માંઘવારી વધારે 


નચ 
ટ, 


૧૦૬ 


છે, ખરૂ ના? 

ગ્રામ્યજન : ટજ. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે આ બધા સુધારાને પ્રચાર કઈ રીતે 
કરવો ? 

ગ્રામ્યજન : સરકાર પાતાના પૈસાથી એ કરી શકે છે. 

સોક્રેટીસ: હા, પણુ સરકાર તો તમે જ છે કે ખાં 
કોઈ છે ? તમારા કરવેરાથી આખું રાજ્યતંત્ર ચાલે છે. સરકાર 
પાસે કાંઈ ષન દાટેલું નથી કે નથી કોઈ બીને ખજાને કે તેમાંથી 
તે આવું ખધું કામ કરે ? 

ગ્રામ્યજન : હાજી, એ ખરૂં. કરવેરા તો અમેજ ભરીએ છીએ. 

સોાકટીસ : ત્યારે તમે પેસા વધારે ન આપો તતો આ 
વધારાનું કામ કેમ થાય ? 

ગ્રામ્યજન: પણુ અમે એવા ગરીખ છીએ કે અમારાથી 
વધારે બાજે સહુન થઈ શકે તેમ નથી. 

સોક્રટીસ: પણુ આ સુધારાનું કામ શું એવું નથી કે 
તેથી તમારી આવક વધે ? 

ગ્રામ્યજન: કેમ? 

સોક્રેટીસઃ દાખલા તરીકે આ પંજાખના ઉંચા ઘઉં 
૮-એના છે તે ને ખી તરીકે વાપરે તો દાણ્‌। ય મ્હોટો થાય 
અને પરાળ વધારે થાય. 

ગ્રામ્યજન : હાજી. 

સોકેટીસઃ એ ખી વાવતાં એક એકરે કેટલે। ફેર પડતો 
હશે ? દસથી પંદર રૂપીઆનેો તો પડતો હુરે ખરે. 

ગામ્યજન : હા, એટલે થાય છે ખરે. 

સોકેટીસ : ત્યારે દસ હુજર એકરમાં ઘઉં વાવો તો 


૧6૭ 


બધું થઈ કેટલો ફેર પડે ? દસથી પંદર લાખ રૂપીઆ વધી 
જાય, નહિ વારૂ ? 

ગ્રામ્યજન : હાજી. 

સોક્રેટીસ: હુવે આ હીસારના* ખળદને દાખલે લઈ એ 
આપણા આ જીલ્લામાં સાતસો હીસાર જાતના ખળદ છે. 

ગ્રામ્યજન : હાજી, એમ કહે છે. 

સોક્રેટીસ : આમાંના પ્રત્યેક દર વર્ષે પચાસ ખચ્ચાંઓ 
પેદા કરતો હરશે. 

ગ્રામ્યજન : એથી વધારે થતાં હુશેઃ પોણ્‌સોથી સે 
થાય તો ચે નવાઈ નહિ. 

સોક્રેટીસ: આપણુ પચાસ ગણીશું. વારૂ, ત્યારે સાતસો 
ખળદથી 'કેટલાં ખચ્ચાં થાય? 

એક છોકરો બેઠેલો હઢુતો તે બોલ્ચો : પાંત્રીસ હુજાર. 

સોક્રેટીસ : (તેને) શાબાશ ! આવું ગણુતાં તારા ખાપાને 
વાર લાગત. (ગ્રામ્યજન પ્રત્યે) હુવે સાધારણુ ખૂંટીઆથી ખચ્ચું 
થાય અને આ જાતના ખળદથી ખચ્ચું થાય એ બે વચ્ચે 
કેટલો ફેર હશે ? 

ગ્રાસ્યજન : પ્રત્યેક ગાય કે ખળદની કિમતમાં પચીસથી 
સો રૂપીઆ સુધીનો ફેર પડતો હશે. 

સોકેટીસઃ અને એમાં યે દિવસે દિવસે સુધારા થતો 
જવાનો, કેમકે આજે સામાન્ય ગાયને હિસારના ખળદથી 
ખચ્ચું થાય છે, પણુ પાંચ વર્ષ પછી એ વાછડી ગાય થશે 

* પંજાબમાં હીસારમાં સરકારી ટોરશાળા છે અતે ત્યાંના બળદ 


ઓલાદ માટે બહુ સારા છે. કાડીયાવાડમાં કાંકરેજ નામના બળદ 
એલાદ માટે સારા ગણાય છે. 


૧૦૮ 


અને તેને ખચ્ચું થવાનું તે તેનાથી સારૂં થવાનું. એમ ઓલાદ 
સુધરતી જવાની, ખરૂં ના? 

ગ્રામ્યજન : હાજી. એ અમે રોજ નેઈ એ છીએ. 

સોકેટીસ : વારૂ, આપણે પ્રત્યેક બચ્ચાં દીઠં ત્રીસ 
રૂપીઆને। ફેર ગણીએ. 

ગ્રામ્યજન : યાજી, એટલો તો જરૂર થાય. 

સાકેટીસ: પાંત્રીસ ટજારને ત્રીસે ગુણીએ તો કેટલા થાય? 

પલે છોકરો : એક લાખ પાંચ ટુજર. 

સોકટીસ : કૂરી ગણુ, બચ્ચા. 

પેલે છોકરો : સાડા દસ લાખ. 

સાકેટીસ : ખરાખર. ૬૨ વર્ષે સાડા દસ લાખ રૂપીઆ 
વધે. યુલે આપણે ખાતરનો હિસાબ કરીએ. તમે ખાતરના 
ખાડા કરવા માંડયા છે ત્યારથી ખાતર વધ્યું છે, નહિ વારૂ ? 

ગ્રામ્યજનઃ ધાગું જ. 

સોકટીસ: અને વળી આ ખાતર તમારા ઉકરડાના 
ખાતર કરતાં વધારે ગુણુવાળું છે, નહિ ? 

ગ્રામ્યજનઃ આ ખાતર ઓના કરતાં ક્યાંય ચહે. 

સોક્રેટીસ: વારૂ, આપણા પ્રાંતમાં પચાસેક હુજાર ખાડા 
આપણે ગણીએ તો વધારે નહિ કહેવાય, ખરૂં ના? 

ગ્રામ્યજન : હાજી, એટલા તો હરશે. 

સોક્રેટીસ : અને આ ખાડા ૬૨ વર્ષે એક વાર ઠલવાતા 
હરે, અને કોઈ કોઈ તો ખે વાર પણુ ઠલવાતા હરી, નહિ ? 

ગ્રામ્યજન : હાજી. 

સોક્રેટીસ : વારૂ, હુવે આ દરેક ખાડાથી પાકમાં ત્રીસ 
રૂપીઆનેો ફેર પડતો હશે, ના ? 


શવ્હ 


ગ્રામ્યજન : સોકેટીસજી, એથી તો સો રૂપીઆ સુધી 
અધિક લાભ થતો હુર. 

સોકેટીસ: આપણે ત્રીસ રૂપીઆ ગણીશું. ત્યારે ખધું 
લેતાં વર્ષે કેટલો વધારે લાભ થાય ? 

પેલે છોકરો : પંદર લાખ, સોક્રેટીસજી. 

સોકેટીસ: શાખાશ ! અને તમારૂં ગામ વધ્રારે સ્વચ્છ 
રહે છે અને રેગ ઓછે થઈ ગયો છે એ તો ખધું વધારાનું. 

ગ્રાસ્યજન : આ ખાડા ડરવાથી અસે બધી રીતે સુખી 
થયા છીએ, સોકેટીસજી. 

સોક્રેટીસ : આપણે ત્યાં અત્યારે લગભગ હજાર ખારસો 
રહેંટ ચાલુ થયા છે, નહિ ? 

ગ્રામ્યજન : હાજી; અને એથી લાભને! પાર નથી. 

સેોકકેટીસ : વળી ઘરેણાં ઓછાં થયાં અને લગ્ન વગેરે 
પ્રસંગોના ખચમાં ધટાડો થચે! એ જીદું. 

ગ્રામ્યજન: હાજી; એમાંથે રેર પડી ગચે. 

સોક્રેટીસ : અને સહકારી ખેંકની લાખો રૂપીઆની મુડીને 
લીધે વ્યાજ કેટલું બચ્ચું ? 

ગ્રામ્યજન : એ પણુ ધણું ખચ્ચું. 

સોકેટીસ : આ ખધેોા લાભ થયો એ ગણીએ તો તમારા 
પ્રાંતમાં પચાસેક લાખના લાભ નહિ થયો હોય ? 

ગ્રામ્યજન : એટલો તો એછામાં ઓછે થયો હશે. 

સેોકેટીસ : ચાલે, આપણે એટલો ગણીએ. અને આ 
પ્રાંતના જમીનવેરે કેટલે ? 

ગ્રામ્યજન : સોળ લાખને! કહેવાય છે, 

સોકેટીસ: ત્યારે આ સુધારાના કામના પરિણુમે તમને 


૧૧૭ 


તમારા વેરા કરતાં ત્રણુ ગણી રકમ તે વધારાની મળી, ખરૂં ના? 

ગ્રામ્યજન : હાજી: તમારા ગણાવ્યા પ્રમાણે એમ થાય છે. 

સોાકેટીસ : તેમ છતાં તમે સુધારાના કાય માટે પેસા 
આપતાં અચકાએઓ છો એ કેવી વાત? 

ગ્રામ્યજન : અમે એમ કરતા હ્તા એ ખરૂં, પણુ તમારૂં 
સાંભળી એમ ન કરવાનું મન થાય છે. 

સોકેટીસ : ને વિચાર કરશે! તો માલુમ પડશે કે આ 
કામમાં એક રૂપીઆ ખચતાં તમને દસથી પંદર રૂપીઆને 
લાભ થાય છે. 

ગ્રામ્યજન : એથી ચે વધારે થતો હશે. 

સોકેટીસ: ત્યારે તમારે ખુશીથી વધારે પેસા આપવા 
જોઈએ ના ? 

ગ્રામ્યજન: હાજી, એમ લાગે છે ખરૂં. આ તો 
અમને જ લાભ છે. 

સોકેટીસ : આવા સુધારાવધારાના કામમાં પેસે ખચવો એ 
એક પ્રકારની ઉત્તમ ખેતી છે કારણુ કે તેથી આપણુ જે ખર્ચ્યુ 
હોય તેના કરતાં ઘાગું વધારે આપણુને મળે છે. તમારે પાક 
વધે, તંદુરસ્તી વધે અને સુખ વધે. 

ગ્રામ્યજન: હાજી, એ ખરી વાત. 

સોક્રેટીસ : ત્યારે કોઈ વ્યાજબી રીતે પૈસા માગે ત્યારે 
તે આપવામાં અચકાવું નહિ. અગ્રુક પેસા ખર્ચવાથી કે વેરે 
વધારવાથી પણુ આપણુને ભવિષ્યમાં ખરેખર લાભ જ થવાને। 
હોય તો એમ કરવામાં શા માટે અચકાવું ? આપણુને કોઈ 
એવી રીતે પૈસા ન આપવાનું કહે તો તે ખરી રીતે આપણે 
હિતેચ્છુ નથી એમ જાણુવું. 


3૬ 


ગ્રામ્યજન : સો।કેટીસજી, આપ કહો છે તે પ્રમાણે 
અમે કરીશું. 

સોક્રેટીસ: મારા ભોળા ભાઈઓ, એક વધારે વાત 
કહી લઉં. તમે જમીનવેરા વગેરેમાં જે પેસા આપા છે તેના 
કરતાં હસ ધણા પૈસા ધરેણામાં, ન્યાતવરામાં, એક ખીના 
સાથે વઢવેડ કરી કાયદે ચઢવામાં, વેપારીઓને જ્યાજનાં વ્યાજ 
આપવામાં અને એવી એવી અનેક રીતે ખર્ચી નાંખો છે. 


ચ. 


ગ્રામ્યજનઃ એ સારી વાત છે અને અમે અમારે દોષ 
કખુલ કરીએ છીએ. 

સોકેટીસ: હજર રૂપીઆ લાંચના આપવા હોય કે વકીલને 
દેવા હોય તો તમે તે રાજીખુશીથી આપો છે, પણુ તમને પાંચ 
રૂપીઆ બોય સ્કાઉટસ માટે કે ખાળ-પ્રદશન માટે આપવાનું 
કોઈ કહે તો ખહુ ભારે પડી નય અને “અમને લુંટી લીધા, 
અમને લુંટી લીધા” એમ પોકાર કરી મૃકો છો. 

ગ્રામ્યજનઃ સોકેટીસજી, અમે અમારૂં પોતાનું ભલું શેમાં 
છે એ સમજતા નથી. અમને માફ કરો. હુવે એમ નહિ 
કરીએ. 


ખેતીને સુધારે 


સોકેટીસ અને ગામનો પટેલ ગામમાં ચાલ્યા આવતા 
હતા. એકાએક સોકેટીસ ચમકયા અને પોતાની પાધડીના છેડાને 
ડુચા મ્હાહે દઈ બોલ્યાઃ “આ કેવી ભયાનક દુર્ગંધ આવે છે !” 


૨૨૨ 


પટેલ: કેઈ રેઢીયાળ છોકરું લાગે છે. આ ગમાર જેવાં 
છોકરાએ ! ગામ ખગાડ્યા જ ડરે. એનું કરવું શ]? 

સાકેઢીસઃ (હસતાં હસતાં) પટેલ, મારે મન તો તમે 
બધાય છેકરાં છેઃ આ તમારા ખધાના ઢંગ ન્ેઉં છું અને 
જયાં હોઉં ત્યાં નાકે ડુચા મારવો પડે છે એ ઉપરથી તો 
તમારા અને આ છોકરા વચ્ચ ખહુ ભેદ જણાતો નથી. 
વારૂ, આ છોકરાંઓને ઉછેરી મ્હોટાં કોણુ કરે છે ? 

પટેલઃ એમની માયે. 

સોકેટીસઃ ત્યારે છોકરાંઓ તો જે તેમની મા શિખવે 
તે પ્રમાણે ડરે ના ? 

પટેલઃ: હાજી, એમાં શી નવાઈ? 

સાકેટીસઃ અને તેઓ તેમની મા જેમ કરતી હોય અને 
તેમના ખાપ જેમ કરતા હોય એમ કરે ના? 

પટેલઃ હાજી, એ તો એમજ. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે પછી જ્યાંસુધી તેમની મા અને 
ખાપ ગામ ખગાડતાં ન અટકે ત્યાંસુધી છેકરાંએ કયાંથી એમ 
કરતાં અટકે ? 

પટેલઃ સોકેટીસજી, તમે ખરૂં કહો છો અને મને 
લાગે છે કે માખાપ જ છેોડરાંઓને ખગાડે છે. 

આ વાત ચાલતી હતી ત્યાં એક માણુસ પોતાના માથે 
ખીનેો કોથળો લઈ ત્યાંથી નીકળ્યો. 

સોક્રેટીસે તેને કહ્યું: “રામ રામ, ભાઈ! આ માથે શું 
લીધું દ 

પેલો માણુસઃ એ તો ધઉં ખી માટે લઈ જાઉં છું. 

સોકેટીસઃ કયાંથી લીધા ? 


૨૬૩ 


પેલો માણુસઃ એ તો આહેં શેઠને વ્યાંથી. 

સોક્રેટીસઃ કઈ જાતના ઘઉં લીધા ? 

પેલો માણુસઃ જાતખાત શી, મહારાજ! એ તો રોજ 
ખાઈએ છીએ એના એ. 

સેક્રેટીસઃ પણુ આ તમારા શેઠ ખી માટે સારા ઘઉં 
સંઘરી રાખતા ઢુશે, નહિ વારૂ ? 

પેલો માણુસઃ નારે ભાઈ, એ એવડું ખધું શા માટે 
કર્‌ ? એ તો સોસમમાં લીએ અને તેમાંથી વેચાતાં વધે તે 
અત્યારે અમને ખી માટે આપે. 

સોક્રેટીસ: વારૂ, તમારે કઈ લોઢાની જણુસ જેઈતી હોય 
તો તસે કયાંથી લો ? 

પેલો માણુસઃ લુહાારને ત્યાંથી. 

સોક્રેટીસ : ઘરેણું લેવું કે ધડાવવું હોય તો ક્યાં જાએ ? 

પેલો માણુસઃ સોનીને ત્યાં. 

સોક્રેટીસ: અને મીઠાઈ નેઈતી હોય તો ? 

પેલે માણુસઃ તો કદોઈ ને ત્યાં જઈ એ. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે ખી લેવું હોય તો બીના ખાસ વેપારી 
હાય તેને ત્યાં જવું જેઈએ કે નહિ? દાણાના વેપારીને 
દાણાની ખખર હોય પણુ ખી કેવું નેઈ એ એ વાતની તેને: 
ખખર હોય ખરી કે? 

પેલો માણુસઃ એને ન હોય એ તો અસેય જાણીએ; 
પણુ ખીનો વેપારી અહેં કાઢવો કયાંથી. ખીનું તો અસે 
જાણીએ; પણુ અમારાથી શું થાય ? 

સોકેટીસઃ પણુ આ આઠ-એ જાતના ઘઉં આવ્યા છે 
તે બી માટે છે. તે કેમ લેતા નથી ? ' 

8 


૬૨૪ 


પેલો માણુસઃ હાજી, એ લઈએ તો લેવાય, પણુ તેમાં 
રૂપીએ ખચેર ઓછા આવે તે કેમ પોષાય ? 

સોકેટીસઃ પણુ એક એડરે પાકમાં એ ખી વાવતાં 
કેટલે! ફેર પડતો હશે ? 

પેલે માણુસઃ કહે છે કે વિઘે* મણુથી બે મણુને ફ્રેર 
પડી જાય છે. 

સોકેટીસઃ એટલે એકરે પાંચથી દસ મણુ સુધી વધે ના? 

પેલે માણુસઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ વારૂ, અને એકરે ખી કેટલું જેઈએ ? 

પેલે માણુસઃ ખે મણુ- 

સોકેટીસઃ ત્યારે ૮-એ જાતનું ખી વાવા તો એકરે કેટલું 
વધારે ખચ થાય? 

પેલો માણુસઃ આઠ આનાથી રૂપીઆ સુધીનું. 

સોકેઢીસઃ અને ઘઉંનો વધારો દસથી વીસ રૂપીઆ 
સુધીનો થાય, ખરૂં ના? 

પેલો માણુસઃ હાજી. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે સરકારી ખી વેચનાર પાસેથી આ જાતનું 
ખીલે તો તમને તમારા શેઠ પાસેથી લો એના કરતાં વધારે 
લાભ થાય, ખરો નાર? 

પેલે માણુસઃ હાજી, એમ થાય છે એ અમે નાણીએ 
છીએ, પણુ સરકારને તો રોકડા પેસા નઈ એ એ કયાંથી કાઢવા ? 

સોજેટીસઃ તગાવી નથી મળતી? 

પેલો માણુસઃ તગાવી તો મળે. 

સોક્રેટીસ: વાર્‌, આ તમારે શેઠ વ્યાજ શું લે? 


જઝેકરતોા પાંચમો ભાગ અહિ લેવાતા છે? 


૨૬૨૫ 


પેલે માણુસઃ વ્યાજ! એની તો વાત જ ન કરવી. એ 
તો સવાયાય કરે અને દોઢા ય કરે. 

સોક્રેટીસ: અને તમારે ત્યાં સહકારી ખેંક છે ના? 

પેલે માણુસઃ હાજી. 

સોક્રેટીસ : ત્યાં શું વ્યાજ લે છે? 

પેલે માણુસઃ ખાર ટકા. 

સોકેટીસઃ તમે આ બેંકમાં નનેડાયા છે કે નહિ? 

પેલે માણુસઃ ના જી, હજુ સુધી તો નથી ન્નેડાયો. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે માત્ર આળસને લીધે ન લેવી તગાવી 
કે ન જેડાવું સહુકારી ખેંકમાં કે ન લેવું સરકારી ખી, અને 
એના ખદલામાં સવાયાં દેોઢાં કરી ખી લેવું અને એ ખીના 
પરિણામે પાક એછે ઉતરે એ જુદું. આટલું ખધું તુકશાન 
માત્ર આળસને લીધે ભોગવો છેઃ: આ તે શું ડડાાપણુ કહેવાય ? 

પેલે માણુસઃ ખરી વાત છે, સોક્ેટીસજી, પણુ આળસ 
ના ઉપાય શે? 

સોકેટીસઃ વળી તસે મ્હોટા શહેરની નજદિક રહો છે 
તો પછી ઘઉં શા માટે વાવો છે? 

પેલે માણુસઃ બધાય ખેડુત એમ કરે છે. 

સોક્રેટીસઃ પણુ તમારે આ પાસેના શહેરમાં જવા માટે 
ખધી જાતની સગવડતા છે ના? 

પેલે માણુસઃ એ તો છે, પણુ એથી શું? 

સોકેટીસઃ મ્હાટા શહેરમાં શાકભાજી, લસણુ, તમારુ, 
ગદ્બ વગેરે ખહુ જેઈએ તો પછી એ ખધું કેમ વાવતા નથી ? 

પેલો માણુસઃ એ વાવીએ તો બે પૈસા પેદા થાય, પણુ 
હેજુ અમને એવું વાવેતર કરવાની ખડું ટેવ પડી નથી. આ 


ડોન 


તો જે આગળથી કરતા આવ્યા છીએ તે કર્યે જઈએ છીએ. 

સોકેટીસઃ વળી ઘઉંને ગેરૂ લાગે કે હીમ પડે તો 
નુકશાન થાય એ નુદું. 

પેલે માણુસઃ હાજી, એ પણુ ખરં 

સોક્રેટીસ : વળી ઘઉંની લણુણી કરે! ત્યારે સહુને લણુણી 
કરવી હોય એટલે મન્નુરી મૉંઘી મળે. 

પેલો માણુસઃ એ પણુ ખરૂં. 

સોકેટીસ: આ ન્ેતાં ઘઉંનું વાવેતર બહુ મોંઘુ પડે, 
ખર:ના? 

પેલો માણુસઃ હાજી. 

સોકેટીસ: એના ખદલામાં શાકભાજી વગેરે કરતા હો 
તો શહેરમાં લઈ જવાય અને પેસા સારા મળે. 

પેલે માણુસ : કોઈ કોઈ એમ કરવા લાગ્યા છે ખરા, 
પણુ એમાં જરા મહેનત પડે એટલે ન કરીએ. 

સોક્રેટીસ : મહેનત તો પડે. મહેનત વગર કંઈએ થતું 
નથી. તમારો ધઉં ખાજરો ચે કંઈ મહેનત વગર થાય છે ? 
પણુ લાભ થતો હોય તો મહેનત શા માટે ન કરવી? પૈસો 
આવે તો તમે સુખી, તમારાં બચ્ચાં સુખી અને બધી રીતે 
આનંદની વાત. 

પેલે માણુસ : મહારાજ, તમે ખરૂં કહો છે. અમારામાં 
એેટલી સમજણુ હોય તો શું જેઈ એ ? 

સાક્રેટીસ : વળી તસે તો હુવે રહેંટ નાંખ્યો છે નાર 

પેલે માણુસ : નાંખ્યો તો છે. 

સોક્રેટીસ : પણુ છ મહિના તો એનો ઉપચોગ કરતા 
નથી, એનું શું? 


૧૧૬ણછ 


પેલો માણુસ : એ તે. ઉનાળુ પાક માટે ઉપયોગમાં 
લઈએ છીએ. 

સોક્રેટીસ : ત્યારે છ મહિના કુવાનું પાણીચે એમનું એમ 
રહે અને રહુંટ પણુ પચ્ચો રહે. 

પેલો માણુસ: જી, ખરૂં. 

સોક્રેટીસ: કંઈક ને કંઈક ખારે માસ વાવતા રહેતા હો, 
જેમકે પોષૈયાં, કેળાં વગેરે, તો પાણીનો અને રહુંટનેો 
ઉપયોગ થાય, વળી ખળદ પણુ કામ કર્યા કરે અને લણુણી 
વખતે અત્યારે કામનો ભાર ખહુ રહૈ છે અને મજુરી દોહી 
અમણી આપવી પડે છે તે આપવી ન પડે. અને કૂળફૂળાદિ 
શાકભાજી વગેરેમાં પૈસા વધારે આવે એટલો અધિક લાભ. 

પેલે માણુસઃ મહારાજ, આપ વ્યાજખી કહો છે અને 
અમારે એમજ કરવું જેઈએ. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે હવેથી એવું ડરો કે ખારે માસ કંઈકે 
ને કંઈકે કામ તમારે તેમ ખળદને રહ્યા ડરે. આમ કરવાથી 
તમને ખધી રીતે લાભ થશે. 


સેવાનો ભાવ 


સોકેટીસઃ મ્હારા ગ્રામ્ય ખંધુઓ, આજે હું બહું નિરાશ 
થયેલો છું. મારે નસુનારૂપ ગામડાં નવાં હુતાં. 
ગ્રામ્યજનઃ તારે તસે તે ન જેયાં કે શું? 


૧૬૮ 


સોક્ેટીસઃ નમુનારૂપ તો ખરાં, પણુ સ્વચ્છતાના નસુના 
નહિ પણુ ગંદવાડ અને કગાળીયતના નસુના છે. 

ગ્રામ્યજનઃ તમે ક્યાં ગયા ઢુતા? 

સોક્રેટીસ મારા મનમાં એમ હતું કે જે ગામડામાં 
દવાખાનું હોય ત્યાં જઉં તો ત્યાં ખાળબચ્ચાંઓ નિરોગી અને 
સ્વચ્છ નેવામાં આવશે અને ગામનાં ધર, શેરી વગેરે ખધું 
સ્વચ્છ દેખાશે. 

ગ્રામ્યજનઃ ત્યારે ત્યાં એમ નહેતું શું? 

સોકરેટીંસઃ જરાયે નહિ: એ ગામડામાં દવાખાનું છેઃ વળી 
ત્યાં હુશીયાર અને ભણેલો ડાકટર છેઃ છતાં એ ગામડું બીજા 
ગામડાં જેટલુંજ મેલું રહે છે. દવાખાનાની પાસે પણુ એટલે। જ 
ગંદવાડ. એ ગામ અને ખીના ગામમાં મેં તો જરાચે ફેર 
ન નેચો. 

ગ્રામ્યજનઃ સોક્રેટીસજી, એમાં તમને નવાઈ શી લાગી? 
અમે તો એ જાણીએજ છીએ. ઘણાચે ગામડાંઓમાં ભણેલા 
માસ્તરે રહે છે છતાં એ તો એવાં જ છે. જેવા માસ્તર એવા 
ડાક્ટર. એમાં ખીજાં શું હોય? 

સોકેટીસઃ ત્યાર પછી હું એક ખીના ગામડામાં ગચેો. 
આ ગામડું ઈજરે છે અને તેનો ઈજરદાર બહુ ભણેલો ગણેલો 
કહેવાય છે. કપડાં પણુ સાહેબ જેવાં પહેરે છે. 

ગ્રામ્યજનઃ ત્યાં શું જેવા ગયા હુતા? 

સોકેટીસઃ મેં એમ માન્યું હતું કે આ આવા સાહેૅખ 
જેવા ઈજારદાર છે માટે એનું ગામડું તો પહેલા નંબરનું હુશે. 

ગ્રામ્યજન: પણુ જેયું શું ? 

સોકેટીસઃ પહેલાં તો મને એમ થયું કે હું ભૂલો પડી 


શશ્હ 


ખીજે ગામ ગચો હોઈશ, કારણુ કે એ ગામ પણુ એવુંજ 
મેલું હતું. ધણી વારે હું માની શકયો કે ના, આ તો 
જે ગામડું પેલા સાહેખ જેવા ભણેલાગણુલા ઈજ્રરદારનું છે 
તેજ છે. એના પણુ એજ ઢાલ જેયા. 

ગ્રામ્યજનઃ સોક્રેટીસજી, તમને ઉજળી એટલું ટ્ૂધ દેખાય 
છે. પણુ એ તો દ્રૂરથી ડુંગર રળીયામણા લાગે. અમે તો 
જાણીએ જ છીએ કૈ તમારા ભણુલા કંઈ અમારાથી ખઠુ 
ચઢી જય એવા નથી. સહુને પેટ ભરવાની વાત છે અને 
કોઈ પાસે વધારે પૈસા હોય તો પોતે મોજમજા માણે. 

સોકેટીસઃ આ તો ખહુ દુઃખદાયક વાત. આવું હોય 
એમાં સુધારાની શી આશા રાખી શકાય ર 

ગ્રામ્યજન: ખરૂં કહો છે; મહારાજ ! 

સાકેટીસ: મને લાગે છે કે હુવે તો ન્હાાની ઉમરનાં 
ખળકેોને સુધારવાં જેઈ એ. તસે ખધા મ્હોટા તો પલળો 
એવા નથી. 

ગ્રામ્યજન: જી, એ વાત ખરી છે. છોડ ન્હાના હોય 
ત્યારે વાળ્યો વળે : અસે તો બરડ થઈ ગયા છીએ. 

સોાકેટીસ: ત્યારે આપણે છોકરાંઓને પ્રથમથી જ એવું 
શિક્ષણ આપીએ કે મતુષ્યનું જીવન એ માત્ર ખાવા પીવા 
કે કપડાં પહેરવા માટે નથી, પણુ પોતે સારા થઈ ખીનાનું 
ભલું કરવા માટે છે. 

ગ્રામ્યજનઃ એ તો ખહુ ભારે વાત, સોકેટીસજી! પણુ 
એ કરશે! કેમ ? 

સોકેટીસ: હા, મને યાદ આવ્યું : “ બોય સ્કાઉટસ ” 
નામની એક સંસ્થા છે, ખરૂં ના ? 


૧૨૦ 


બ્રામ્યજન : હાજી, એક સંસ્થા છે ખરી. અમે એ 
સંસ્થાના છોકરાઓને મેળામાં નેયા હુતા. તેએ ખહુ ભલા 
હુતા અને જેને તેને અને ખાસ ઢરી વૃદ્ધ માણુસો અને 
બાળકોને ખહુ મદદ કરતા હતા. એ છોકરાએ એવા ભલા 
અને પ્રેમી હતા કે તેમને મેલું વાળવા જેવું ઢુલઝું કામ 
કરવામાં ચે વાંધો નહોતો. એ તો ખહુ ભારે વાત ! એવાને 
પગે પડીએ તોયે કલ્યાણુ થાય. 

સોક્રેટીસ: વાહ્‌, વાઢ! મારે તો એજ જેઈએ છે. 
બીજાને મદદ કરવા માટે આવું ટુલકું કામ કરે એથી ખીજી 
કઈ મ્હોઢી વાત? આવી સેવા છેોડરાઓને શિખવે એવા 
શિક્ષક આપણે જેઈ એ. છોકરાખમાં સ્વાથવૃત્તિ આછી થાય 
અને પોતે સુધરી ખીજને સુધારવા મહેનત કરે એવું તેમને 
શિખવનાર જેઈએ છે. 

ગ્રામ્યજનઃ એમ થાય તો તો ભારે વાત! આ બોય 
સ્કાઉટસમાં કામ કરનારાઓને અમે શોધી ડકાઢીશું. કદાચ 
તેએ તમને કામ લાગશે. 

સોક્રેટીસ: પણુ મારે ન્હાના છોકરાઓને જ શિખવવું 
છે એમ નથી. મારી ઈચ્છા એવી છે કે આ ખધું કોલેન્નેમાં 
પણુ શિખવવું એટલે માણુસ મ્હોામ્ટો થતાં ભલે સરકારી નેકર 
હોય કે શિક્ષક હોય તોપણુ તે બીજની સેવા કરવાનું ભૂલી 
ન જાય. 

ગ્રાસ્યજનઃ સોક્રેટીસજી, તમને થોડાથી સંતોષ થાય 
તેમ નથી. તમારે તો શાળામાં ને કેોલેનેમાં એમ ખધેય 
આવું શિક્ષણુ આપી સહુને સેવક ખનાવવા છે. 

સોકેટીસઃ હા, મારી તો એવી ઈચ્છા છે. આપણા 


૨૨૬૨ 


લોકમાં એટલે ખધાયમાં અને તેમાંય ખાસ કરીને ભણેલા 
લોકોમાં એક નવો જ ભાવ, સેવાને ભાવ ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર 
છે, એટલે પછી તેઓ લલે ધંધો ગમે તે ડરે પણુ સેવાનું 
કામ તેએ કર્યા જ ડરે. 

ગ્રામ્યજનઃ પણુ ને ડાક્ટર ગામ સુધારવાનું કહે કે 
ઈજનેર ધરમાં ખારીખારણા મૂકવાની વાતો કરે કે શાળાના 
મહેતાજી છોકરાંઓને કેમ સ્વચ્છ રાખવાં અને સાંભળવા એ 
ખધું કહેવા બેસે તો તેએ વધારે પગાર માગશે એનું કેમ ? 

સોક્રેટીસ: ના, એનો પગાર માગે નહિ. જે એમને 
આડું શિક્ષણુ કોલેન્નેમાં મળે તો તેઓ ત્યાંથી સેવાનો ભાવ 
લેતા આવે. તેઓ નિશાળમાં હોય ત્યારે બોય સ્કાઉટસ થાય 
અને ત્યાંથીજ સ્વાશ્રય અને નિઃસ્વાર્થ સેવાના પાઠ શિખશે : 
અને મ્હોટા થઈ કોલેજમાં જાય ત્યારે ત્યાં એજ પાઠ વધારે 
શિખશે. પછી જ્યારે તેએ ભણી રહેશે ત્યારે ગમે તે ધંધે લે 
પણુ આ પાઠ ભૂલશે નહિ અને ખીજાની સેવા કરવામાં અને 
તમારાં ઘર અને ગામ સુધારવામાં પોતાનો સ્હોટો લ્હાવો 
અને આનંદ માનશે. 


ગ્રામ્યજજનઃ સોઝ્રેટીસજી, ઈશ્વર આપની આ શુભ ઈચ્છામાં 
અને શુભ પ્રયાસમાં સફળતા આપે અને અમારાં ધર અને 
ક શુ 
ગામ સહું સ્વગે જેવાં થાય એ અમારી પ્રાથના છે. 


સાચા ધનને નાશ 


સોક્રેટીસ એેક દિવસ કેટલાક કણુખી સાથે ખેતરોમાં 
થઈ જતા ઢુતા. ત્યારે માલની સ્થિતિ ખરાખ જેઈ સોકેટીસે 
કહ્યું કે “મોલ આવા કેમ છે?” 

કણુબીઓએ જવાખ આપ્યોઃ “જમીન ખોટી થઈ ગઈ 
છે અને દિવસે દિવસે વધારે ખોટી થતી જાય છે.” 

સોાકેટીસઃ એમ કૈમ હશે? 

કણુખીઓઃ: એ અમે નાણુતા નથી, પણુ ખોટી થતી 
જાય છે એ વાત સાચી. 

સોક્રટીસઃ એમ ધણા ડહે છે. પણુ તમે છાણુને છાણાં 
કરી બાળા છો, નહિ વારૂ ? 

કણુખીઓઃ: હાજી: એ તો ઢુમેશ કરતા આવ્યા છીએ 
તેમ કરીએ છીએ. 

સોકેટીસઃ તમે તમારી જમીન પણુ ઠુમેશાં ખેડતા 
આવ્યા છો, ખરૂ ના? 

કણુખીઓ : હાજીઃ અમારે ખેડવી પડે છે. વસ્તી વધે 
એટલે જમીન તો ખધી વર્ષોવષ ખેડવી પડે. 

સોક્રેટીસ: પણુ આગળ બે ત્રણુ વર્ષે જમીન પડતર 
રહેવા દેતા, ખરૂં ના? 

કેણુખીઓઃ: એમ થતું ખરૂં. 

સોક્રેટીસ: તમે તમારી જમીનમાં બહુ ખાતર નહિ નાંખતા 
હો, નહિ વાર્‌ ? 

કુણુખીઓઃ: ખાતર બધા ખેતર માટે કાઢવું કયાંથી ? 


૧૨૩ 


સોકેટીસઃ ખાતર એ તો જમીનનો ખોરાક કહેવાય 
છે, ખરૂ ના? 

કુણુખીઓઃ: હાજી. 

સોકેટીસ: અને આ છાણુ જે તમે ખાળી નાંખો છો 
તેના જેવું ખાતર બીજાં એકેય નથી, નહિ? 

ડુણુખીઓ: એ પણુ ખરૂં. 

સોકેટીસઃ આ છાણુનું ખાતર કરીએ તો તેથી પાક 
વધે, ખરૂં ના? 

કુણુખીઓઃ: હાજી, ચોક્કસ. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તો તમે જમીનમાંથી ૬ર વર્ષે કસ 
ખેંચી કાઢો છે, પણુ તેને ખદલે તેને કંઈ પાછું આપતા નથી? 

કણુખીઓઃ: એ ખરી વાત. 

સોકેટીસઃ ત્યારે દરેક વર્ષે જમીનને ભૃખી રાખવી 
અને તેની પાસે ડામ તો લીધેજ જવું, એવું થયું ના ? 

કણુખીઓઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ આગળ તમે જમીન બે ત્રણુ વર્ષે એકાદ 
વષ પડતર રાખતા તેથી જમીનમાં પાછે કસ આવી જતો, 
પણુ હુવે તો તમે તેને દર વર્ષે ખેચ્યા રાખા છે અને તેને 
કાંઈ ખોરાક આપતા નથી તો પછી એ નખળી પડતી જાય 
એમાં નવાઈ શી છે ? 

કણુબીઓ: સોકેટીસજી, હુવૅ અમને સમજાયું કે 
જમીનમાંથી પાક કેમ ઓછે ઉતરતો જાય છે. 

સોકેટીસઃ ખરી રીતે તમારે કહેવું એમ નેઇએ કે 
“જમીનને અમે ભૂખે મારી નાંખી છે તેથી એમાં કસ રહ્યા 
નથી.” પણુ તેને બદલે તમે તો એમજ કુટ્યા કર્‌ો છે કે 


૧૨૪ 


જમીન નખળી અને ખોટી પડતી જાય છે. 

કણુખીઓઃ સોક્રેટીસજી, ખરી વાત કહો છો. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે જમીનમાંથી કસ કાઢવો હોય તો કાં 
તો છાણાંને ખદલે બીજું ખળતણુ ખાળવું નેઇએ અથવા કોઇ 
ખીજી જાતનું ખાતર તૈયાર કરવું જેઈએ. એ સિવાય ખીન્ને 
ઉપાય નથી. અત્યારે જે પ્રમાણે ડરો છે એમ કરતા રહેશે! 
તો કદિ પણુ તમારા પાક વધવાનો નથીઃ ઉલટાને ઘટશે. 

કણુખીઓઃ: એ ખરી વાત છે, સોકેટીસજી- 

સોકેટીંસઃ મને લાગે છે કે સારામાં સારો ઉપાય 
તો ખળતણુ માટે છાણાંને ખદલે કાંઈ ખીજું વાપરો એ છે. 

કગુખીઓઃ: ખીજાં શું ખાળીએ ? 

સોકેટઢીસઃ તમારે છાણાંની ખરી જરૂર તો માત્ર દૂધ 
ઉકાળવા માટે છે, ખીજ માટે નહિ. દધ ધીમે તાપે ઉકળે 
એ માટે છાણાં નેઇએ, નહિ વારૂ ? 

કણુખીઓઃ: હાજી: ખીજું તો લાકડાંથી થાય. 

સોક્રેટીસઃ પણુ હવે ધણા! લોકો દૂધને ગરમ કર્યા વગર 
મેળવે છે. 

કણુખીએ : એમ કરે છે ખરા, પણુ અમારે એ ન પોષાય. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે છાણાંને ખદલે એને માટે ય લાકડાં 
ખાળોા તો શી હુરકત ? 

કણુખીઓ : હુરકત એટલી કે દ્ધ ઉકળે ત્યાંસુધી તેની 
પાસે કોઇકને બેસી રહેવું પડે. એ વખતે ખીજું કામ ન થાય. 

સોક્રેટીસ: ખીજું કામ શું હોય ? 

કણુખીએઃ છાણાં થાપવાનું, દાખલા તરીકે. 

સોક્રેટીસ: પણુ છાણાં જ ન ન્નેઇએ ત્યાં છાણાં થાપવાનું 


૨૨૫ 


કામ પછી ક્યાં રહ્યું વળી દૂધ લાકડાના તાપે ગરમ થતું 
હેય ત્યારે સ્રીઆ પાસે બેસી કંઈ શીવવાનું કે ગુંથવાનું કે 
ભરતકામ કરી શકે છે. તમારી ઓએઓને ભરતકામ ખડું સારૂં 
આવડે છે, પણુ એ હુવે ધીમેધીમે ભલાતું જાય છે. 
કણુખીએઓ: સોક્ેટીસજી, એ વાત ખરી છે. અમારૂં એક 
મ્ડાડું કામ છાણાં થાપવાનું ને સુકવવાનું ને સુકાઇ જાય ત્યાર 
પછી તેમને ભેગાં કરવાનું અને ખડકવાનું છે. એ કામ ને 
આળસી જાય તો સ્ત્રીઓ ઘણું ખીજું કરી શકે. તેમાંય હુવે તો 
છોકરીએ નિશાળે જઈ નવું નવું શિખી લાવે છે. આ બધુંય 
ચાલુ રહે અને ભરત વગેરે ઘણું કરી શકે. સ્ત્રી ભણી હોય 
તો એ વખતે છોકરાંઓને વાંચતાં લખતાં પણુ શિખવી શકે. 
સોકેટીસઃ ત્યારે છાણાં થાપવાનું ખંધ કરો અને તેને 
ખદલે દૂધ ગરમ કરવામાં ચે લાકડાનું ખળતણુ ખાળા અને 
ત્યાં બેસી સ્રીઓઆ ખીજાં કંઇક કામ કરે એમ કરે. 
કણુખઓીઓઃ: પણુ આટલા ખધાં લાકડાં લાવવાં ડયાંથી ? 
સોકેઢીસઃ લાકડાનું પણુ ધઉં ખાજરાની માફ્‌ક છે. તેને 
વાવો તો તે ઉગે. 
કણુખીએ : ઝાડ વાવવાનું તો આજે સાંભળ્યું ! 
સોકેટીસઃ ડાહ્યો માણુસ જેમ ખીજું વાવે તેમ આ 
પણુ વાવે. ઝાડનું લાકડું ધરના ખાંધકામ માટે તેમ ફેરનીચર 
માટે જઇએ: વળી ખળતણુ માટે નેઇએ. ત્યારે આ ખધું 
એની મેળે ન થાય. 
કણુખીએા : હાજી, એ ખરૂં કહો છે, અને અમે એ. 
વાવીશું પણુ ખરા. પણુ એને વાવવાં કયાં ? 
સોકેટીસઃ કેમ ર? બધેય. જ્યાં પડતર જગ્યા દેખો, 


ર૨૬ 


ત્યાં. તમારા ફળીમાં, વાડામાં, ગામમાં, ગામને પાદર, 
સીમમાં, નદી કે તળાવને કાંઠે, રસ્તા ઉપર વગેરે વગેરે 
અનેક ઠેકાણું તમે ઝાડ વાવી શકે છો. ઘણે ઠેકાણુ તમારાં 
ગામ ઉંચા ટેકરા ઉપર કે ધારાળી જમીન ઉપર ખાંધેલાં છે. 
ત્યાં ઝાડ શિવાય ખીજું કશું ઉગી શકે તેમ નથી. વળી એવી 
ઘણી જમીન પડતર રહે છે કે જેમાં ઝાડ શિવાય ખીનું કંઈ 
નીપજે નહિ. આ ખધી જમીનને ઉપચોગ ઝાડ વાવવા માટે 
ખડું સારો થઇ શકે. 

કસુબીએઃ એ ખધું કરીએ તો પણુ બળતણુનું પૂરૂ 
નહિ થાય ? 

સોક્રેટીસઃ થાય તેટલું તો કરો અને પછી વાત કરે. 
પારો કે આટલું કરતાંચે પૂરૂં ન થાય તો પછી કોલસા 
વાપરશે તોચે તમને આ છાણાં કરતાં મોંઘું નહિ પડે એ 
નણ સમજને. જરૂર પડે તો રેલગાડીમાં કોલસે। ખાળે છે તે 
પણુ ખાળી શકો. 

કણુખીએાઃ હાજીઃ એ ખધુંય થાય. માત્ર મન હોય 
તો માળવે જવાય એવી વાત છે અને અમે એ પ્રમાણે કરીશું. 

સોક્રેટીસે જતાં જતાં કહ્યું: અને હુવે તો એક નવો 
અગ્નિ પેદા થચો છે. એનું નામ વીજળી છે. તેને પાણીમાંથી 
કાઢે છે અને તાર ઉપર લઈ જાય છે. આ અગ્નિના નેરથી 
મ્હોટી મ્હાટી ગાડીએ વગેરે ચાલે છે અને ઘરની રસોઇ 
પણુ થાય છે. આગળ ઉપર એવું પણુ ખને કે લાકડાં ન મળે 
તો તમે વીજળી દૂરથી કે પાસેથી લાવી શકે અને એ દ્વારા 
કેટલુંક કામ લઈ શકે. આમ કરશે! તોપણુ તમારાં છાણાંમાં 
જે ખર્ચ લાગે છે તેટલો નહિ લાગે. 


૨૨૭ 


કણુખીએ: સોકેટીસજી, તમે બહુ ૬રના ભવિષ્યકાળની 
વાત કરો છે એટલે એ સમજવું ખડું મુશ્કેલ છે. પણુ 
એટલું ખરૂં કે તમે અત્યાર સુધી હમેશાં સાચા ઠર્યા છો 
એટલે આ વાત ખનવી અશડ્ય નથી. 

સોક્રેટીસ: વારૂ, એ વાત રહેવા દો: પણુ આજથી એ 
મ્તિસ્ઞા લો કે અમે આ છાણુરૂપી અમારૂં સાચું ધન આ 
પ્રમાણું ગુમાવી નહિ દઈએ. તમે જેમ તમારો ખોરાક ખાળતા 
નથી તેમ જમીનને ખોરાક તમારાથી ખળાય જ કેમ ? 

કણુખીઓઃ: એ ખરૂં છેઃ નજ ખળાય. 

સોકેટીંસ: થોડા વખત પહેલાં મે એક ટ્ૂધમાંથી માંખણુ 
કાઢતો સંચા નનેચો. કહે છે કે એથી ઘી વધારે ઉતરે છે તેમ 
ચોખ્ખું રહે છે અને એમાં વખત પણુ ખહુ થોડા લાગે અને 
ખળતણુ તો નહિ જેવું જોઈએ. એને! ઉપયોગ ને એ ઠીક 
પડતું હોય તો શા માટે ન કરવો? 

ડુણુબીઓ: જી, અમે એ પણુ કરી ન્ેઈશું. 





ઉડાઉપણું 


ગ્રામ્યજન: સોકેટીસજી, અમે તો રોજરોજ ગરીખ થતા 
જઈએ છીએ. 

સોકેટીસઃ હું એ વાત માનું છું અને મને એમાં કાંઈ 
નવાઈ લાગતી નથી. 

ગ્રામ્યજનઃ શા માટે? 


3૨૮ 


સોક્રેટીસ: તમારી પાસે જે કાંઈ છે તે ખધાને તસે 
ઉડાવી દો છે. 

ગ્રામ્યજનઃ અસે ઉડાવી દઈએ છીએ ! આ શું ખોલે 
છો, સોકેઢીસજી ર અમારી પાસે છે શું તે અમે ઉડાવી દઈએ ? 

સોક્રેટીસ: તમારા જેવા ઉડાઉ લોક મેં ડ્યાંચ નયા નથી. 

ગ્રામ્યજન : અમને સમજાવો તો ખરા, સોકેટીસજી, કે 
અસે કઈ રીતે ઉડાઉ છીએ. અમારે નથી ગાડીઘોડા કે નથી 
રહેવા માટે ઢુવેલીએ. અમારાં લુગડાં નનેયાં હોય તો એ 
ખાદીનાં છે. આમાં ઉડાઉપણું ડયાં આવ્યુ ? 

સોક્રેટીસ :ઃ ધનને ઉડાવવાના રસ્તા અનેક છે. 

ગ્રામ્યજનઃ ત્યારે અમને મહેરખાની કરી કહો તો ખરા 
જે અમને ખખર પડે. 

સોક્રેટીસ : સાંભળો ત્યારે. પ્રથમ તો તમે તમારે! કચરો 
ઉકરડે નાંખી ઉડાવી દદો છો. એ કચરો ત્યાંથી ઉડીને ધૂળમાં 
ભળી જાય છે અને એ રીતે નકામો જય છે. ઉકરડે પડ્યો 
હોય ત્યારે એ પવનથી ઉડે અથવા હોરના આવવાજવાથી ઉડે, 
સૂરજના તાપથી સૂકાઈ જાય અને વરસાદ આવે ત્યારે ધોવાઈ 
જાય. આ ખધી રીતે એ વ્યથે જાય છે. 

ગ્રામ્યજનઃ એ વાત તો ખરી. 

સોક્રેટીસ: એ સિવાય તમને ઈશ્વરે એક ખડું મ્હોડું 
ધન આપ્યું છે તે પણુ તમે ઉડાવી દો છે. 

ગ્રામ્યજન : એ ડ્યું વારૂ ? 

સોકેટીસ : તમે તમારૂં ખધું છાણુ ખાળી નાંખો છે. 

ગ્રાસ્યજન: એ પણુ ખરૂં. 

સોક્રેટીસ : વળી તમે તમારો વખત તેમ મહેનત સારૂં 


૨૨૯ 


ખી વાવવાને ખદલે નઠોરૂં વાવી ઉડાવી દો છો. 

ગ્રાસ્યજનઃ સોકેટીસજી, તમે ખધું ખહુ ઝીણી નજરે 
જાએ છે. બી સુધીની વાત પણુ તમારા ધ્યાન ખટાર 
જતી નથી. 

સોકેટીસઃ વળી તમારાં ઢોરમાં પણુ તમારી ઉડાઉગીરી 
દેખાય છે. તમે હોર પાળા છે તેની જાત પણુ સારી હોતી 
નથી અને તમે તેને ખરાખર પાળી પણુ શકતા નથી. સાશાં 
ઢાર રાખો તો તમને ખમણું કામ મળે અને દૂધ પણુ ખસણું 
મળે, અને ખચમાં કાંઈ ખહુ વધારે ન થાય. 

ગ્રાસ્યજનઃ એ વાત પણુ ખરી. 

સોકેટીસઃ તમે તમારી સ્રીઆનો વખત દળણું દળવામાં 
અને છાણાં થાપવામાં ઉડાવી દો છે. દળણું દળવાનું કામ ન્હાની 
ઘંટીઓને ખદલે મ્હોાટો ઘંટ હોય તે બળદ સારી રીતે કરી શકે 
એટલે સ્રીઆનો એ વખત ખચે: અને છાણાં થાપવાનું ન હોય 
તો વખત ખચે એટલુંજ નહિ પણુ બીને લાભ થાય એ જાદો. 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી, એ ખરૂં કહો છો. 

સોકેટીસ : આ ખચત વખતમાં સ્રીએ શિવવાનું કે ભરત 
ભરવાનું કામ ડરી શકે અને છોકરાંઓને _સાફ્સુકફ રાખી શકે, 
ખએેટલે દરજીને પેસા આપવા ન પડે તેમ દવાદારૂમાં પણુ 
પેસા એઇછા ખેસે. 

ગ્રામ્યજન: સોકેટીસજી, એ પણુ ખરી વાત. 

સોક્રેટીસ: વળી રહેંટ વાપરવાને ખદલે કોષને ઉપયોગ 
કરો છે અને એમાં તમારો વખત તેમ તમારા બળદની મજુરી 
ઉડાવી દો છે એટલે નકામાં જવા દો છે. 

ગ્રામ્યજન: હાજી. 


- ઉ 


૨૩૦ 


સોકેટીસઃ અને લણુણી કરો છે તે ચપ્પા જેવડા 
દાતરડા વતી: એમાં કેટલો વખત ખરાખ થાય છે. 

ગ્રામ્યજનઃ ખરી વાત, સોકેટીસજી, અમારાં દાતરડાં 
એવડાં જ રહ્યાં. 

સોક્રેટીસઃ અને તમારાં ઢુળ વળી ડયાં સારાં છે? એ 
પણુ લાકડાના કટકા છે. એને બદલે તમે આ નવા ઢહુળ આવ્યા 
છે તે વાપરતા હો તો ચારગણું કામ આપે. 

ગ્રામ્યજનઃ ખરાખર. 

સોકેટીસઃ એમાંય વખત વધારે જાય અને મહેનત 
વધારે કરવી પડે. 

ગ્રામ્યજન: જી. 

સોકેટીસ: અને ખીજા પૈસા ઘરેણાં કરવામાં ઉડાવી ' 
દો છે. એમાં ઘડામણુ તો પ્રથમથી જ જાય. 

ગ્રામ્યજન: જી. 

સોક્રેટીસઃ અને ઘસારો લાગે તે જુદો. 

ગ્રામ્યજન: એ ખરી વાત. 

સોક્રેટીસ: એ ખોવાય કે ચોરાય પણુ ખરૂં. 

ગ્રામ્યજન: ખબરાખર. 

સોકેટીસ: હુવે ને આ ઘરેણાંમાં નાંખો છો તે પૈસા 
તહુકારી ખેંકમાં મૂક્યા હોય તો તેમાં વધારા થાય, ના? 

ગ્રામ્યજન : હાજી. 

સોક્રેટીસ : અને તમે તમારી તંદુરસ્તી પણુ ઉડાવી દો 
કો. તાવની રૂતુ હોય ત્યારે ડ્વીનાઈન લેવું નેઈએ અને 
મચ્છરદાની વાપરવી નેઈએ પણુ એ કરતા નથી એથી તસે 
ખને તમારાં બાળબચ્ચાં માંદા રહ્યા કરે છે. એમાં કેટલો 


૬૩૬ 


વખત જાય અને કેટલા પૈસાની બરખાદી થાય છે? 

ગ્રામ્યજન: ખરી વાત. 

સોક્રેટીસ: વળી તસે તમારા પૈંસા લગ્ન પ્રસંગે કે દહાડામાં 
કે કોર્ટે ચઢીને વણુફી નાંખો છે. 

ગ્રાસ્યજનઃ સાચું. 

સોકેટીસઃ અને પૈસા વ્યાજમાં કેટલા આપો છે તેને 
કંઈ ખ્યાલ કર્યો ? સવાયા અને દોઢા કરી પૈસા લાવો છે 
એટલે દેવું ચઢયેજ જાય અને એમાંથી સુક્તજ ન થાએ. 

ગ્રામ્યજનઃ ખરાબર. 

સોકેટીસઃ વારૂ, તમારી ઉડાઉગીરીને હિસાખ આ રહ્યો. 
હુવે વધારે ગણાવું ? 

ગ્રાસ્યજન : ખડું થયું, સોકેટીસજી, આજે તસે અમારી 
આંખ ઉઘાડી. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે ખરી વાત તો એ છે કે તમારે પેસા 
પેદા કરવા માટે કોઈ નવાં ચંત્રની જરૂર નથી પણુ તમારી 
પાસે અત્યારે જે કાંઈ સાધન છે તેનો ખરાખર ઉપચોગ કરવાનું 
સાન નન્‍ેઈએ છે. તમારી પાસે કંઈ થોડું ધન નથી, પણુ તમને 
એ સાચવતાં આવડતું નથી. હુજી એક વાત છે અને ડ્હો 
તો તે કહી દઉં. આટલા હિસાખ ભેગા એટલે વધારે. 

ગ્રામ્યજજનઃ કહી નાંખો, સોકેટીસજી, હુજી કંઈ ખાકી 
રહ્યું હોય તે. 

સોકેટીસઃ ખાકી તો ખહું છે, પણુ આ એક વાત 
સાંભળી લે. 

ગ્રામ્યજન : વાર્‌ ! 

સોક્રેટીસ: આ જંગલ પડયું છે તે શા માટે કાપી 


3૩૨ 


ખતા નથી અને તેના લાકડાનો ઉપચોગ કરતા નથી ? 

ગ્રામ્યજન: એ તો અમારા ખાપદાદાના કાળથી એમને 
મેમ પડયું છે એટલે અમે એમાંથી કાંઈ કાપતા નથી. 

સાકેટીંસઃ પણુ એમાં કઈ કઈ જાતનાં ઝાડ છે? 

ગ્રામ્યજનઃ બોરડીનાં જાળાં, ટાથલે થોર, આવળ વગેરે છે. 

સોાકેટીસઃ તમારાં હોર એ ખાતાં હશે, નહિ વારૂ ? 

ગ્રામ્યજન : એ ઢોર ન ખાય. 

સાક્રેટીંસ : ત્યારે ત્યાં ઘાસ ઉગે છે? 

ગ્રામ્યજન : ત્યાં ધાસખાસ કેવું ? ત્યાં ઘાસ ઉગવા માટે 
#મીન જ નથી રહી. જેમાં કંઈ ઉગે એવું હોય એ જમીનમાં 
વાં ઝાડે ઉગ્યાં છે. 

સાકેટીંસ: ત્યારે તો આ જંગલ જે તમારા ખાપદાદાએ 
રને ચરવા માટે રાખેલું તેમાં આવાં કાંટાળાં ઝાડ ઉગ્યાં છે 
વેટલે તેમાં ધાસ થતું નથી એટલે એ જમીન ખધી નકામી 
।ય છે. ત્યાં ઘાસ થતું હોય તો તે ઢોર ખાય પણુ અત્યારે 
। ત્યાં ઢોરને ઉભા રહેવાની પણુ જગ્યા નથીં, આચે 
ડાઉગીરી કે નહિ? 

ગ્રામ્યજન: હાજી, એ વાત પણુ ખરી. સોકેટીસજી, 
મને કોઈ રીતે પંહોચાય તેમ નથી. તમે તો ટ્રધમાંથી પોરા 
ઢો એવા છે. તમારી નજર ખહાર કંઈયે જતું નથી. 

સોક્રેટીસ : તમારા ખાપદાદાઆએ આ જંગલ એટલા 
ટે રાખ્યું હતું કે તેમાં ઝાડ અને ધાસ થાય, અને એ 
[સ ઢોર ખાય અને ઝાડનો ઉપયોગ ખળતણુ તરીકે થાય. એમ 
યું હોત તો તમારૂં છાણુ ખાતર તરીકે વપરાત અને જમીનને 
॥રાક મળવાથી તે પાક વધારે સારો આપત એટલે તમને 


૨૩૩ 


દ્દાણા પુષ્કળ મળત અને ઢોરને નીરણુચારો સારો થાત 
પણુ તમે તમારી મૂર્ખાઈને લીધે આ ઝાડ એમને એમ રહેવ 
દો છે અને છાણુનાં છાણાં થાપી તેને ખાળી નાંખો છો, તેર 
જંગલમાં ઘાસ થવા જેવું રાખતા નથી. તમારે તમારા બાપદાદ્ટાન 
ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવું હોય તો જંગલમાં જે બધાં નકામ 
ઝાડ છે તે કાપી નાંખો અને જે જમીન સાફ થાય તેમાં સાર 
જતના ઘાસનું ખી નાંખો અને ખાવળ વગેરે વાવા એટલે તમા 
અળવતણુ માટે જેઈ એ એવું સારૂં લાકડું વૈયાર થશે. 

ગ્રાસ્યજન: સોકેટીસજી, આ આપનું કહેવું વ્યાજ 
છે તો અમે આપ કહો છો તે પ્રમાણે કરીશું : એથી અમારાથ 
અમારા ખાપદાદાની ઈચ્છા પણુ પળાશે. 

સોકેટીસઃ તમે આ બધાં સાધન આ પ્રમાણે ઉડા 
નાંખતા ખંધ નહિ થાઓ ત્યાંસુધી તમે ગરીબ મટવાના નઃ 
એ નક્કી સમજને. તમે અત્યારે જેમ કર્યે જાએ છો એ' 
કરતા રહેશે અને મનમાં એમ માનશે કે સરકાર કે રાજ 
કોઈ પણુ પ્રકારનો ચમત્કાર કરી તમને ગરીખીમાંથી સુક 
કેરી શકે કે તેઓ તેમનું રાજ્યતંત્ર કરવેરા વગર ચલાવી શ 
તો મ્હોટી ભૂલ છે. તમારૂં કલ્યાણુ તમારા પોતાના હાથમાં દે 

ગ્રામ્યજનઃ સોકેટીસજી, અમે આપની વાત માનીચે 
છીએ. અમારે અમારી રહેણીકરણીમાં અને ખેતીમાં સુધાર 
કરવો જેઈએ. અમે જે અમારી જુની પદ્ધતિ પ્રમાણું બ 
કરતા રહીશું તો અમારે કદિ પણુ સારા અને સુખી થવાન 
આશા નથી. 


નખઠળી ખૂંટીઆ 


એક દિવસ સોકેટીસ બેઠા બેઠા એક બ્રાહ્દાણુ સાથે 
વાતચીત કરતા હુતા ત્યારે ત્યાંથી ઢોરતું ધણુ નીકન્યું. એમાં 
ખેક આંકેલ ખૂંટીઓ હુતો અને એ કદમાં ન્હાનો અને 
દેખાવે બેડોળ હઢુતો. 

તેને જેઈ સોકેટીસે કહ્યું: “મહારાજ, આ કોને ખૂંટ છે ?” 

ખ્રાહ્મણુઃ એનો ધણી કોઈ નથી. એ તે આંકેલ છે. 

સોકેટીસઃ પણુ એને ઉપયોગ ગાચોને દ૬વરાવવા માટે 
કરો છે, ના ? 

ખ્રાહ્મણુઃ હાજી : અમારે યાં એ એકજ ખૂંટ છે એટલે 
ગાચોને માટે એને જ ઉપચોગ થાય છે. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે, મહારાજ, મને નવાઈ લાગે છે કે તમે 
આવા શુદ્ધ બ્રાહ્મણુ થઈ ને કસાઈખાને ગાચો અને ખળદં 
મોકલે છે. 

ખ્રાહ્માણુઃ (બહું ગુસ્સે થઈને) આ તમે શું બોલો છો ? 
જીભ સંભાળીને બોલે નહિ તો ભાર્‌ પડશે. 

સોકેટીસઃ મહારાજ, હું દિલગીર છું પણુ મારાથી 
સારી વાત હું ઈચ્છું ન ઈચ્છું તો પણુ કહેવાઈ જાય છે. 

ખ્રાહ્ઘાણુઃ ત્યારે તમે જુઠું બોલો છો એમ હું કહીશ. 
કસાઈખાને હું ગાયો મોકલું છું! શું બાલો છો ? 

સોક્રેટીસ: હા, હા, હું સાચું કહું છું કે તમે કસાઈવાડે 
ગાયોને મોકલો છે. તસે ના પાડો એથી શું થયું ? 

ખ્રાહ્મણુઃ બાલો, જેઈ એ, કંઈ રીતે ? 

સોકેટીસઃ આ ખૂંટીઓ ખહું નખળો છે, નહિ વારૂ? 


શ૩૫ 


ખ્રાહ્દાણુઃ એ સારો તો. નથી. 

સોકેટીસઃ એમ નહિ: એ ખીલગુલ માલ વગરને। છે. 

ખ્રાહ્ઘાણુઃ કઈક નખળેો ખરે. 

સોકેટીસઃ નહિ: છેક જ ખરાખ છે. 

ખ્રાહ્ઘાણુઃ વારૂ, તમે કહો તેમ. પણુ પછી શું ? 

સોકેટીસઃ આ ખૂંટના વાછડા હુળે જૂતી શકે એવા ન 
થાય અને તેની વાછડીઓમાંથી સારી ગાય તો નજ થાય, 
ખરૂના? 

ખ્રાહ્દણાણુ: એની એલાદ નખળી થાય. 

સોકેટીસઃ ત્યારે નબળી થાય એટલે કસાઈવાડે જાય કે 
બીજનું કાંઈ થાય ? 

ખ્રાહ્મણુ : છીટ છીટ! એવું કેમ બાલો છો ? એવું સાંભ- 
ળતાં ચે અમને પાપ લાગે. 

સોકેટીસઃ પણુ એ જાનવર નકામાં હોય તો પછી તમારે 
તેમને કાઢી નાંખવા પડે ના? 

ખ્રાહ્માણુ : થાડાંએક વેચી નાંખીએ ખરા. 

સોકેઢીસ : અને જે માણુસને તસે તે વેચો તે તેને મારે 
કે નહિ? 

ખ્રાહ્માણુ : નહિજ- અમે જેને એ ઢોર વેચીએ તેની સાથે 
સરત કરીએ છીએ કે એમને મારવાં નહિ. અસે કસાઈને 
હોર કદિ ન આપીએ. 

સોકેટીસઃ એ માણુસ એમને ન મારે તો એ તેમને 
લઈ શું કરે? 

ખ્રાહ્ઘમાણુઃ એની અમને શી ખબર? અને અસે એવી 
કેટલીક ખખર રાખવા બેસીએ? 


૧૩૬ 


સોક્રેટીસ: વારૂ, પણુ એ માણુસ એ ઢોરને વેચે ખરેને? 

ખ્રાહ્મણુ : હા, એ તો એમજ કરતો હરશે. 

સોકટીંસઃ એ માણુસ તમારી માફક સરત કરીને વેચતો 
હેશે, નહિ વારૂ? 

ખ્રાહ્માણ્‌: એ વાતની અમને શી ખખર? 

સોકેટીંસઃ બરાખર, પણુ એ ઢોર એમને એમ વેચાયા જ 
કરાવાનાં, નહિ ? 

ખ્રાહ્મણુ * ઢા, એમ પણુ હોય. 

સોક્રેટીસ: પણુ એનો અંત ક્યાંક તો આવે ના? એ 
ર૨ ખીન કોઈ કામમાં આવે એમ નથી માટે આખરે તો 
કસાઈને ત્યાંજ જવાનાં ને ? 

ખ્રાહ્માણુઃ ( જરા ઢીલો પડીને ) હાજી, એમ બનતું 
હુરી ખરૂં. 

સોકેટીસઃ ત્યારે હું ખોટું કહેતો હતો કે તમે ખધા 
વાણીઆ ખ્રાહ્ઘમણુ થઈને તમારી ગાચો અને તમારા ખળદ 
કસાઈવાડે મોકલે છો ? 

ખ્રાહ્મણ્‌ : હા, પણુ કસાઈનેય કોઈકે ઢોર તો મારવા 
માટે જેઈ એ ના ? નહિ તો એને પંધો કેમ ચાલે? 

સોકેટીસઃ વારૂ, પણુ ડસાઈખાને પહેલા નંખરની ગાચો 
કે ખળદ જવાં ઢશે ખરાં ? 

ખ્રાહ્મણુઃ એવાં કોણુ આપે અને એવાંને મારવા એને 
પોસાય પણુ કેમ? 

સોકેટીસઃ એવાં જાનવરને તો કસાઈ પણુ ન મારે, 
ખરૂં નાર? 

ખ્રાહ્ઘણાણુઃ હાજી* 


૧૩૭ 


સોકેટીસઃ ત્યારે તમે તમારાં જાનવરની એલાદ જ એર્વ 
તૈયાર કરો કે એનું ગમે તે થાય પણુ એ ડસાઈખાને તે 
નજ જાય. 

ખ્રાહ્ઘાણુઃ ખરાખર છે, સોકેટીસજી . 

સોકેટીસઃ જ્યાંસુધી તમે આવા નમાલા ખૂંટ રાખશે 
ત્યાંસુધી તેની ઓલાદ નખળી રહેશે અને તમારાં જાનવરને 
તમે પોતે જાણીન્નેઈ ને કસાઈખાને મોડલે છે એમ કહેવું પડશે 

ખ્રાહ્મણુઃ તશે આમ સમજવો છે ત્યારે અમારાથી ૩ 
વાતની ના પાડી શકાતી નથી. પણુ એ વાતને અમ 
અમારી સેળે તો સ્વપ્ને ય '્યાલ આવે એવું નહોતું. આંકેલ 
ખૂંઢીઆને ખસ્સી કરવામાં અમે પાપ સમજીએ છીએ. 

સોકેટીસઃ ખરી રીતે તો એવાં પ્રાણીને તેમની એલા 
વધારવા દઈએ એમાં પાપ છે. 

ખ્રાહ્મણુઃ તમારી વાત ખરી લાગે છે, સોકેટીસજી. 

સોકેટીસઃ કોઈ વાતનો શિવાજ પડયો એટલે આંધળ 
થઈ એ પાળવો જ એ ખરાખર ન કહેવાય. તમે આપ 
ઉઘાડી જુઓ કે શું સારૂં છે અને શું નથી, અને સારૂં હોય ૯ 
કરવું અને નઠારં હોય તે ન કરવું. મતુષ્યત્વ એમાં જ રહ્યું છે 


ખે મ્હેટા ભડાર 


સોાકેટીસ એક દિવસ ચોરે બેઠા ઢુતા વ્યારે વ્યાંથ 
એક જમાદાર નીકળ્યા. જમાદારે ભેટ ખાંધી ઢુતી અઃ 


૨૩૮ 


હાથમાં ડાંગ લીધી ઢુતી કૈમ જાણુ તે દ્ર જવા તેયાર 
થયા હોય. તેને નેઈ સોકેટીસે કહ્યું: “સલામ, જમાદાર 
સાહેૅખ, ક્યાં ચાલ્યા ? ?' 

જમાદાર: સરકારી તેજુરીએ મારૂં પેન્શન લેવા 
જાઉં છું, સોક્રેટીસ સાહેબ. 

સોકટીંસઃ વળી તેજુરી એટલે શું ? 

જમાદાર: તમને ખખર ન હોય એમ હોય ? તેનનુરી 
એટલે જ્યાં સરકાર પાતાના પૈસા રાખે તે જગ્યા. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તો ગામડામાં તમારે ખધાને ત્યાં 
તેજુરી છે એમ હું માનું છું. 

જમાદાર: સોક્રેટીસ સાણેખ, મરકરી ન કરા. અસે 
તો ગરીબ છીએ. અમારે વ્યાં તેજુરી કેવી ? 

સોકેટીસઃ તમે ખાડો ખોદ છે, નહિ વારૂ ? 

જમાદાર: હાજી, તમે ખહુ કીધું એટલે મે પણુ બીજાની 
માફેક ખાડે ખેઘો. 

સોક્રેટીસ: અને એમાં તમે તમારૂં ખધું વાસીદું 
નાંખો છો, નહિ ? 

જમાદાર: હાજી. 

સોક્રેટીસ : અને ઘરને। પુંજે પણુ ? 

જમાદાર: હાજી. 

સોકેટીસઃ અને ચુલાની રાખ પણુ ? 

જમાદાર: એ પણુ. 

સોકેટીસઃ અને તમારા ફૂળીમાં અને વાડામાં જે 
નકામા છોડ ઉગે તે ખધા ઉખેડી કાપી એમાં નાંખો છો, નહિ ? 

જમાદાર: હાજી. 


૬૩૯ 


સોકેટીસ : અને તમારા ઘરનું છાણુ પણુ ? 

જમાદાર: હજ. 

સોકેટીસ : અને શેરીના તેમ રસ્તાનો કચરો પણુ? 

જમાદાર : હાજી. 

સોકેટીસ : ત્યારે તો તસે તેમાં જે કાંઈ નકાસું હોય 
તે નાંખો છે, નહિ ? 

જમાદાર: ઢા, સાહેબ. 

સોકેટીસ : અને એ બધું એમાં સડે છે અને થોડાક 
મહિના ગયા બાદ ખાતર થાય છે, નહિ વારૂ ? 

જમાદાર : હાજી. 

સોકેટીસઃ અને એ ખાતરને ઉપયોગ કરો છે એટલે 
તમારાં ખેતરનો પાડ બમણુ। ઉતરે છે, નહિ ? 

જમાદાર: હાજી. આ ખધું તમારા ડહેવા પ્રમાણે અસે 
કરવા લાગ્યા છીએ ત્યારે અમારાં ખેતરનો પાક સ્હેજે 
ખમણુ। થવા લાગ્યો છે. 

સોકેટીસઃ ત્યારે આ ખાડો એ ખાડો નહિ, પણુ 
તેજુરી અને ભંડાર છે, ખરૂં ના ? 

જમાદાર: ખરી વાત. અમારે ત્યાં હુવે ભંડાર જ છે. 

સોક્રેટીસ: તમે સહુકારી ખેંકમાં સભ્ય થયા છે ના ? 

જમાદાર: એ પણુ આપની શિખામણુ માની થયે છું. 

સોકેટીસઃ અને એ ખેંકમાં તમે જે કાંઇ પૈસા પેન્શન 
વગેરેમાંથી બચાવો અથવા દાણા વેચી પેદા કરો તે મૂકે 
છે, ખરૂં નાર? 

જમાદાર: હાજી. 

સોાકેટીસ : અથવા ઢોર વેચી પેદા કરો તે પણુ ? 


૧૪૦ 


જમાદાર: જી. 
સાકેટીસઃ એટલે જે કાંઈ પેસા ખચ કાઢતાં ખચાવી 
કો તે ખધા તેમાં મૂકો છે ? 


જમાદાર : હાજી. 
સોક્રેટીસ: અને હવે ધરેણાંમાં ખહુ પૈસા નાંખતા નથી ? 
જમાદાર : નાજી. 


સોક્રેટીસ: ત્યારે તમારો નકામો કચરો ખાડામાં જાય છે 
અને વધારાને પેસા ખેંકમાં જાય છે, ખરૂં ના? 

જમાદાર: હાજી. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તમારો એક ભંડાર થયો પેલા ખાડામાં 
અને ખીને થયો આ બૅંકમાં, કેમ, ખરૂં ના? 

જમાદાર: ખરી વાતઃ હ્વે અમારે બે ભંડાર થયા. 

સોકેટીસઃ: ત્યારે દરેક ડાહ્યા ખેડુતને બે ભંડાર છે-એક 
તો તેનો ખાડો અને ખીન્ે તેની ખૅકમાં--અને એ જે આબે 
મંડાર ખરાખર સાચવે તો કોઈ દિવસ ભૃભ્યો ન રહે. 

જમાદાર: સોકેટીસજી, તમારૂં કહેવું બ્યાજખી છે. તમારી 
'શખામણુ પ્રમાણે હું ચાલવા લાગ્યો છું ત્યારથી હું ભૂખ્યો 
ટ્ખ્યો રહ્યા નથી. મૈ પણુ ખાડો ખોઘે છે અને પેસાયે 
થોડા બેંકમાં જમા કર્યા છે. 

સોકેટીસઃ બહુ સારી વાત છે, જમાદાર! હુવે જાએ 
નેજુરીએ અને કરી આવો કૂતેહુ- 

જમાદાર: સલામ, સોકેટીસજી, સલામ. 


નચશીખ 


ગ્રામ્યજનઃ સોકેટીસજી, અમારા દુઃખનો પાર નથી. 
પાક ખરાખર થાય નહિ, ઘરમાં મંદવાડ રહ્યા કરે અને દેવું 
વધતું જાય. હુવે અમારે કરવું શું? ખેડુના દુ:ખને પાર નહિ. 
સરકાર ન્ને... 

સોક્રેટીસ : હાં, સરકારને દોષ છે, ખરૂં ના ? 

ગ્રામ્યજન : વરસાદ... 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તો ઈશ્વર પણુ દોષિત છે, નહિ વારૂ? 

ગ્રામ્યજન : જુઓને, અમે તો કામ કરી કરી મરી 
જઈએ છીએ પણુ અમારી દયા કોઈ ખાતું નથી. ને સરકાર-- 

સાકેટીંસ ઃ વળી સરકાર આવી ખરી. 

ગ્રાસ્યજન: અમે જમીનવેરો આપીએ છીએ. પણુ 
જમીન... 

સોક્રેટીસ: વળી ઈશ્વર આવ્યા! ઈશ્વરનો ચે દોષ અને 
રાજ્યનો પણુ દોષ. તમે ખેડુતો તમારું ખાતર ખાળી નાંખો 
અથવા ગામ બધામાં ઉડાડી ગામને મૈલું કરો અને રોગ 
વધારો: તમે જમીનને જેવા તેવા લાકડાના વાંકાચુંકા 
કટકા વતી ખેડે: તમે ખી જ્યાંથી લેવું નેઈએ વ્યાંથી નહિ 
લેતાં જેને તેને ત્યાંથી લે: તમે રહુંટથી પાણી કાઢવાને ખદલે 
કોસથી પાણી કાહે: તમે સહકારી ખેંકમાંથી ખાર ટકા લેખે 
પૈસા વ્યાજે લેવાને બદલે સવાયા દોઢા કરી પૈસા વ્યાજે લે 
ગંદવાડમાં રહો, ધરમાં ખારીખારણાં મૂકાવો નહિ, ખચ્ચાંઓની 
માવજત જેવી જેઈએ તેવી રાખા નહિ: અને પછી પાક 
ખરાબર થાય નહિ, દેવું વધે અને ધરમાં છોકરાં માંદા રહે 


૨૪૨ 


એટલે દોષ કાઢો રાજ્ય કે સરકારને અને ભગવાનને।. તમારે 
ઈશ્વર એવા નેઈએ છે કે જે તમને સ્હોં માગ્યું આપ્યા જ 
કરે, અને રાજ્ય એવું નેઈએ છે કૈ જેને તમારે કાંઈ 
આપવાનું ન હોય અને જે તમારે માટે બધું કર્યા કરે. 

ગ્રામ્યજન: પણુ સોક્ેટીસજી, અમે શું કરીએ? 

સોક્રેટીસ: જ્યારે કઈ મૃશ્કેલી જણાય ત્યારે વિચાર 
કરવો જેઈએ કે આમાં કેને દ્દોષ છે અને આપણુ આપણાથી 
અનતું ખધું કર્યું છે કે નહિ. આપણુ જે કરવું ઘટે એ બધું 
કર્યાં પછી કંઈ કચાર રહે તો આપણે રાજ્યને કે પરમેશ્વરને 
આંગણે ફર્યાદ લઈ જવી ન્નેઈએ. 

ગ્રામ્યજનઃ: પણુ પાક બરાખર ન થાય કે ઘરમાં મંદવાડ 
રહે એ ખધું તો ભગવાનનું ધાર્યું થતું હશે, ખરૂં કે નહિ? 

સોક્રેટીસ: તમે જુઓ છે કે શીળી કઢાવી હોય તો પછી 
આળકને માતાનો ખહુ ડર રહેતો નથી. 

ગ્રામ્યજનઃ એ ખરૂં. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તો શીળી કાઢનાર ભગવાન ડરતાં 
મ્ડોટો થયો, ખરૂં ના? 

ગ્રામ્યજનઃ;$ એમ કઈ કહેવાય ? 

સોક્રેટીસ: પ્લેગ આવી ત્યારે આટલાં ખધાં માણુસ કેમ 
મરી ગયાં? 

ગ્રામ્યજનઃ ભગવાને એમ ધાર્યુ હશે. 

સોક્રેટીસ: પણુ ખીજે વર્ષે ડાડટ૨ આવી રસી મૂડી અને 
જેશું જેશણું રસી મૂકાવી તે બચ્ચા, ખરૂં કે? 

ગ્રામ્યજનઃ: હાજી, એ ખરૂં. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તો એ ડાડટર ભગવાન ડરતાં સ્હાટો 


₹*૪૩ 


થયો, નહિ વારૂ ? 

ગ્રામ્યજજન : એમ કાંઈ હોય ? 

સોક્ટીસઃ ત્યારે શીળી કહઢાવવી કે રસી મૃકાવવી એ પણુ 
ભગવાનનું ધાર્યું કરવાનું છે, ખરૂં ના? 

સામ્યજનઃ હાજી, એમ લાગે છે ખરૂં. 

સોક્ટટીસઃ ત્યારે ભગવાનની મરજી એ પણુ ખરી કૈ 
આ ડચરો જે ગામમાં રાખો તો ગામ મેલું કરે અને રોગ 
ફેલાવે તે ખેતરમાં નાંખો તો તમારો પાક વધારે, ખરૂં ના? 

ગ્રામ્યજન: ખરાખર છે, સોક્ટેટીસજી. 

સોક્રેટીસ: અને ભગવાનની મરજી એ પણુ ખરી કૈ 
લોહઢાનાં ઢુળ વાપરવાં અને રહુંટનેો ઉપયોગ ડરવો. 

ગ્રામ્યજનઃ કેમ નહિ? 

સોકેટીસ: ભગવાનની મરજી એ પણુ ખરી કે તમે ભૂડે 
હાલઃમરી ન જાઓ પણુ જીવો. રોગી ન રહો પણુ સાજાતાના 
રહો અને તમારા ખેતરમાં પાક પહેલા નંબરને થાય. 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી. 

સોકેટીસઃ ત્યારે ખેતરમાં પાક એછો ઉતરે કે બાળક 
મરી જાય ત્યારે એમ ન કહેશે કે “ ભગવાનની મરજી”. એ 
ખધાં ફુઃખનું કારણુ શોધી કાઢવું અને તેમાં જે કાંઈ સુધારે 
થઈ શકે એવું હોય તો તે કરવું. ભગવાનની મરજી એવી છે 
કે તમારૂં ભલું થાય, ભૂં ડું નહિ. એ તો આળસ અને મૂર્ખાઈ ને 
લીધે તમે તમારી ગરીખાઈ કે દુ:ખનું કારણુ ભગવાનને ગણે! છે. 

ગ્રામ્યજજન: સોક્રેટીસઝ, આ વાત અસે બરાખર 
ચાદ રાખીશું. 

સોકેટીસ : રાજ્ય અને સરકાર ઉપર પણુ દોષ એ પ્રમાણે 


૨૪૪ 


નહિ મૃકવો. સરકાર તમારો જમીનવેરો લે છે એ ખરૂં, પણુ 
તમે જે તમારી જમીનમાં પૂરૂં ખાતર નાંખો અને તેને ખરાખર 
ખેડો તો આ વેરો તો તમારી ઉપજનેો દસમો કે વીસમો ભાગ 
પણુ ન થાય, અને એટલા વેરાના ખદલામાં સરકાર કે રાજ્ય 
તમને શાળાઓ, ઈસ્પીતાલો, રસ્તાઓ વગેરેના લાભ આપે 
છે. આવો લાભ તમને આગળ મળતો ન ઢતો. માટે તમારી 
જૃલને દોષ સરકાર ઉપર નાંખશે નહિ. સરકાર કે રાજ્ય 
પોતાથી ખનતું તમારૂં ભલં કરે છે. 

ગ્રામ્યજન : સોકેટીસજી, ખરાખર છે. આપે જે કહ્યું તે 
અસે ખરાખર ધ્યાનમાં રાખીશું અને ઈશ્વર કે સરકારના ઉપર 
દોષ મૃકતાં પહેલાં અમારી દોષ કેટલે છે તે ન્નેઈશેં. 


સુખી ગામડાંએ 


સોકેટીંસઃ રામ રામ, પટેલ. ડયાં જઈ આવ્યા? 

પટેલઃ સોકેટીસ મહારાજ, રામ રામ. હું વાડીએથી 
આવું છું. 

સોક્રેટીસ: વાડી કરી છે! ડયાં વળી? 

પટેલઃ: ગામ ખઢાર મારે કુવો છે ત્યાં. 

સોક્રેટીસ : ગામથી કેટલેક દૂર છે ? 

પટેલઃ અર્ધોક માઈલ ઢુશે. 

સોકેટીસઃ ત્યાં કેટલું રહી આવ્યા? 

પટેલઃ રાતે ગયો હુતો અને સવાર પડતાં ગામમાં આવ્યો. 


૬૧૪૫ 


સોક્રેટીસ: ત્યાં ખાળખચ્ચાં મૂકી આવ્યા ઢુશે!ઃ તેએ 
ખધાં ત્યાં મન કરતાં ટુશે. આ ગામની ધૃળ ને અંહિને। ગંદવાડ 
વગેરેમાંનું ત્યાં કાંઈ ચે નહિ. ત્યાં રહેવાની મજા ખરી. 

પટેલઃ સોક્રેટીસ મહારાજ, મારી મશ્કરી ના કરે. 

સોકેટીસઃ મશ્કરી શી! હું ખરૂં કહું છું. તમે મને કહ્યું 
હતું ને કે તમારે વાડી છે? 

પટેલ: એ તો ખરાખર. 

સોકેટીસઃ અને તમે ખાળખચ્ચાંવાળા છો એ હું જાણું છું. 

પટેલઃ ખબરાખર. 

સોકેટીસ : ત્યારે નને તમારે વાડી હોય તો! પછી તમારા 
ધરનાં સઢુ એવી ચોખ્ખી હુવા મૃકી આવા સૈલા ગામમાં શા 
માટે રહૈ? ત્યાં ઝાડ ને ફળ ને ફૂલ વગેરે મૃકી અંહિ આવવું 
કોને ગમે? 

પટેલઃ ત્યાં કળ ફૂલ તો નથી અને અમારૂં ઘર તો આ 
રહ્યું શેરીને નાકે. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે વાડીનું શું કામ? તસે અને તમારા 
ઘરનાં ખધાં એનું ઝુખ ન લઈ શકે તો તો એ નકામી. એમને 
ખધાને ગામ છોડી ત્યાં તુરત જવું નઈ એ. 

પટેલઃ સોકેટીસ મહારાજ, તમને કોઈ રીતે સંતોષ મળે 
તેમ નથી. અમે ખાડા ખોદ્યા અને તેના ઉપર આડાં પાટીઆં 
નાંખ્યાં અને તેને ખાંધી લઈ તેનાં પાયખાનાં કર્યો. અમે ગામ 
શજ વાળીએ છીએ અને અઠવાડીઆમાં એક દિવસ તો એ 
કામ ખાસ ચિવટ રાખી કરીએ છીએ. વળી તમારા કહેવા 
પ્રમાણે રહુંટ દાખલ કર્યા છે અને વાડીમાં શાકભાજી તૈયાર 
કરીએ છીએ અને ક્‌ળઝાડ નાંખ્યાં છે. આ બધા માટે અસે 


1 


૨૪૬ 


તમારો બહુ ઉપકાર માનીએ છીએ, કારણુ કે એથી અમારાં 
ખેતરનો પાક ખમણુ ઉતરે છે અને અમે સહું સાજાતાજા 
રહીએ છીએ. તમારા કહેવાથી ખાતર સાચવવાની ગોઠવણુ કરી. 
પાણી વધારે નીકળે એમ કર્યું. ખી માટે મહેનત કરી સારૂં 
બી લાવીએ છીએ. ખેતર ખેડીએ છીએ વધારે. ગામને 
સાક્સુફ્‌ રાખીએ છીએ. પણુ તમને હજુ સંતોષ થયો નહિ 
સોક્ટીસજી. 

સોક્રેટીસ: તમારૂં ગામ ચોખ્ખું થયું છે એ ખરાખર છે. 
હુવે ગામમાં દુ્ગેધ આવતી ખંધ થઈ છે અને પાયખાનાં 
કયા તે તો ખાસ કરીને તમારી સ્રીઓઆ માટે ખહુ ઉપયોગી 
નીવક્યાં છે. કુતરા પણુ સુધર્યા છે અને તમે બધા ઢુવે યુતરાએ 
પાળવા અને તેમની સંભાળ લેવા શિ'્યા છે. ઢુવે તો ધણુ 
કુતરાને ગળે પટો જેઉં છું અને તેમના કેટલાકનાં તો નામ 
પણુ પાક્યાં છે. તેમને ખાવાનું બરાબર આપો છે. કોઈ કોઈને 
રહેવા માટે ખાસ જગ્યા ખાંધી છે અને કોઈઃ મકુતરાઓને 
કેળવો પણુ છે. આ સુધારો થચો. ખરે. 

પટેલ : હાજી, આટલું હુવે થયું છે અને અમે એથી 
ખહુ ખુશ છીએ. પણુ એ કરતાં ખહુ વાર લાગી અને માથાકૂટ 
પણુ ખહુ કરવી પડી. 

સોક્રેટીસઃ પણુ હજુ તમારૂં ગામ જેઈએ તેવું થયું નથી. 
હું અંહિ આવતો હતો ત્યારે મને એમાં હજુ બહું સુધારાની 
જરૂર છે એવું લાગ્યું. જુઓને, કેવું વાંકુચુંકુ અને ઢંગધડા વગરનું 
દેખાય છે! 

પટેલઃ હુવે શું ડરવું ખાકી રહ્યું છે ? 

સોક્રેટીસ: જુએ, આ શેરીઓ કેવી સાંકડી છે! એમાં 


૧૪૭ 


એક ગાડુંય ખરાખર જઈ શકે નહિ અને બે ગાડાં સામસામાં 
મળ્યાં એટલે ભોગ મળ્યા! એ તો તમે લોકો સારા છે નહિ 
તો માથાં ભાંગે. કેટલી ખધી સંડડાશ અને સુંઝવણુ ! 

પટેલ: હાજી, એ ખરૂં. લોકો ધર ખાંધતી વખતે એ 
કેમ ખાંધવાં એ વાતની જરા પણુ પરવા રાખતા નથી અને 
જેમ આવે તેમ ખાંધ્યે જાય છે. કોઈ કોઈ વખતે રાવળી જગ્યા 
દખાવાં પણુ દે. વળી ઓટા અને પગથીઆં એવાં મૂકે કે 
જવાઆવવાનેો માગે સરખોય ન રહે. 

સોકેટીસ : એટલુંજ બસ નથીઃ જુઓને, આ ખધાં ઘરની 
ખાળોમાંથી મેલું પાણી પડ્યાજ કરે છે અને તે શેરીમાં આવે 
અને ત્યાં ભેગું પણુ થાય છે. વળી કેટલીક વાર તો ઉપરથી 
મેલં પાણા કે એડું એમને એમ શેરીમાં ્્રેંકવામાં આવે છે જે 
કોઈ કોઈ વાર તો લોકો ઉપર પણુ પડે છે. આ ટેવ કેવી 
ભંડી કહેવાય ! 

પટેલઃ આ બધાનું શું કરવું ? 

સોક્રેટીસ: શું કરવું ? ઘણુંય થાય નને કરવા માગીએ 
તો. પ્રથમ તો ખને ત્યાં સુધી મેડી ઉપર ખાળ રાખવી જ 
નહિ કારણુ કે એનું પાણી દિવાલ ઉપર ઉતરે એથી દિવાલ 
બગડે અને કેટલીક વાર એ પાણી દૂર પડે તો શેરીમાં 
ઉભેલા માણુસો ઉપર પણુ પડે. ખાળ રાખવી તો ઢુસેશાં 
નીચલી ભૉંચે રાખવી અને તે ખરાખર સાકેસુફ્‌ રાખવી. પણુ 
સહુથી સારૂં તો એ છે કે ખાળ કુવા આગળ કે નટી પાસે રાખવી 
અને તે એવી રીતે કે તેનું પાણી ખધું બહાર ચાલ્યું જાય. 

પટેલઃ એ ખરાખર, પણુ એવું કરીએ ત્યારે ન્હાવા 


યાડ કક કામા કે ઝી જાડ કીક ઝેક 


૬૪૮ 


સોકેટીસઃ તો શું હુરકત ? એ તો ઉલટાનું સારૂં કેમ કે ત્યાં 
નવાયધોાવાય સારી રીતે અને ધર આગળ ગંદવાડ ઓછે થાય. 

પટેલઃ: ખરી વાત છે, સોક્રેટીસજી. અમે આપના કહેવા 
પ્રમાણે નદી કાંઠે સ્રીઆ અને ખાળકેને ન્હાવા ધોવાની 
સગવડતા કરીશું. 

સોકેટીસઃ તો તો. બઢ સારૂં. આનો નસુનેો તમે 
'ગુરગામમાં આવેલી “ સ્ત્રીઓની વાડી?” માં જેઈ શકશે. 

પટલ: એ શું છે વળી? 

સોકેટીસ : આગળ એ પુરૂષોની વાડી ટતી, પણુ પુરૂષોએ 
અ વાડી સ્ત્રાંબઆ અને ખાળકોના ઠુરવા ફૂરવા અને આનંદ 
માદ રાખી છે. 

પટેલ: એ તો બહુ સારૂં કહેવાય. 

સાોકેટીસ: વારૂ, પણુ આપણે હજા શેરીઓની સંકડાશની 
વાત પૂરી નથાં કરાં. 

પટલ: હવે શું વળી ખાકી રહ્યું છે ? 

સોકટીંસ: આ ખધી શેરીએ એવી તો સાંકડી છે કે કોઈ 
ગ્ત્ાં માથે કચરાનો ટોપલો ઉપાડી જતી હોય--તમે પુરૂષા તો 
એવું હલકુ કામ નજ ડરો એ તો સ્ત્રાંબનેજ માટે રાખી 
મક્યું છે, ખરૂં ના--ત્યારે કોઈ ત્યાંથી નીકળે તો તેના ઉપર 
એઅમાંથાં કચર પડ્યા વગર રણે નહિ. 

પટલ: એ વાત તો સાચી છે. 

* ગુર્ગામમાં આ પુસ્તકના લેખકે ઘણું કાર્ય ર્યું છે તેનો અહેવાલ 
તેના ખીશ્ન એક પુસ્તકમાં તેણે વિસ્તારપૂર્વક આપ્યો છે. આ પુસ્તકનું 
ભાષાંતર “ત્રામ્ય [હદની પુનર્‌ચના” એ નામથી ગુજરાતીમાં થોડા 
વખતમાં પ્રગટ યશે, 


૧૪૯ 


સોકેટીસ : પણુ એમ થવું ન નેઈએ ના? 

પટેલ : ત્યારે કરવું શું ? અમારી સ્રીઓ કચરાના ટોપલા 
માથે લઈ જવા ઈચ્છતી નથી પણુ ઉપાય શે। ર તમે અમને 
શિખવ્યું છે કૈ અમારે ઘર અને ગામ ચોખ્ખાં રાખવાં હોય 
તો એ અમારે હાથેજ વાળીચોળી સાક્‌ કરવાં, અને અમે ગએ 
પ્રમાણે કંઈક કરવા લાગ્યા છીએ. 

સોકેટીસ: એ તો ખહુ સારી વાત કહેવાય. ખરી રીતે 
તો ગામને ખરાખર સાકેસુફ ખેડુત જ રાખી શકે, કારણ કૅ 
તેમ કરવાથી તેને ખાતર વધારે મળે અને વળી પોતાને 
ઘેર તેમ ગામમાં આરેગ્ય વધે. ભંગીને શી પડી છે કે તે 
તમારૂં ખાતર વધે છે કે નહિ અથવા ગામનું આરોગ્ય વધે 
છે કે નહિ એ વાત ધ્યાનમાં રાખી ખરાખર વાળેચોળે? 

પટેલઃ ખરી વાત છે, સોકેટીસજી; એ વાત અગે 
એવી સારી રીતે સમજ્યા છીએ કે હુવે અમને કહેવાની 
જરૂર નથી. પણુ આ અમારે માથે કચરો લઈ જવો ન પડે 
એનેો કાંઈ ઉપાય ખતાવશે। ? 

સોકેટીસઃ હુવે તમે સમજવા લાગ્યા ખરા, પટેલ! 
પણુ તમે તમારે માથે લઈ જવાની વાત કરે છો એ 
ખરાખર નથી. એમ ડહોા કે “અમારી સ્ત્રોઆના માથા 
ઉપર.” તમે ષુરૂષાએ આજ સુધી કચરો માથે ઉપાડયો હોય 
ખેવું મે જેયું નથી. 

પટેલ: વારૂ, એ જવા દો. તસે કહો તેમ અમારી 
સ્રીઆના માથા ઉપર. પણુ હુવે એનો ઉપાય શે? 

સેોકેટીસઃ ટોપલાને ખદલે ન્હાાની રેંકડીઓનો ઉપયોગ 
કરો. એવી એક રેંકડીમાં ચાર પાંચ ટોપલાનો કચરો સમારે 


૧૫૦ 


એટલે વખત પણુ ખહું નહિ જાય અને સ્રીએ ખીચારીને માથે 
કચરો ઉપાડવા પડે છે અને એથી તેમનું માથું અને આખું 
શરીર કચરાથી ભરાઈ જય છે એ ભરાઈ નહિ જય. 

પટેલઃ સાકેટીસજી, આ તો ખહુ સારો ઉપાય. અસે એ 
પ્રમાણે કરીશું. 

સોકેટીસઃ આવી રેંકડી તો તમે પોતે પણુ કદિ કદિ 
લઈ જઈ શકે, ખરૂં નાર કચરાના ટોપલો માથે ઉપાડતાં 
તમને શરમ લાગે પણુ આમ કરી તમારી સ્ત્રીઓના કામને 
અગહ્ય બાજે તમે થોડો તમારા ઉપર લે તો કાંઈ ખોટું નહિ. 

પટેલઃ સેક્રેટીંસજી, તમે આટલી ખધી ચીવટ રાખી 
કહો છો એટલે અમારે એ કર્યા વગર છૂટકે! નથી. 

સોકેટીંસઃ પણ હજુ ગામની વાત પૂરી થઈ નથી. 

પટેલ: ત્યારે કરો પૂરી. તમે કહેશે તે માલવાળું 
રે જ તો. 

સોક્રેટીસઃ જુએ, આ ગામમાં કેટલાં ખધાં ઘર પડી 
ઞયેલાં છે ! તેમાં કોઈ રહતું નથી એટલે એમાં પુષ્કળ ઉંદર 
અને સાપનાં દર છે. વળી જુએ આ રસ્તા ! એ કેવા ઉંચાનીચા 
છે ! તમે મોટેરાએ અને ખોૉય સ્કાઉટસ થોડો વખત લઈ 
એને સુધારે તો ત્યાં છોકરાંઓને રમવાનું અને ગાડાં વગેરેને 
જવાનું સુગમ થાય. આ નકામાં ઘરને પાડી નાંખો અને 
ત્યાંની જમીન સપાટ ડરો. આટલું કરશે તોયે તમારૂં ગામ 
દીપી નીકળશે. 

પટેલઃ એટલું કરવું એ કાંઈ ભારે વાત નથી. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તો એ ખધું જેમ ખને તેમ જલદી 


કરી નાંખો. 


રપ૨ 


પટેલઃ કરી નાંખીશું. 

સોક્રેટીસઃ અને આ વાડી તમે જે ડરી છે તે ગામની 
ખહાર ટ્ર શા માટે કરી? ગામને જ વાડી જેવું બનાવો. 

પટેલઃ: કઈ રીતે? 

સોક્રેટીસઃ એ સમજવું જરા સુશ્કેલ છે. પણુ તમસે 
તમારા ખુવા હાય ત્યાં રહેતા હો અને વ્યાં સારાં ઘર ખાંધેો, 
ન્હાાની ન્હાની કુલવાડીએ પણુ કરો, તમારાં ઢોરપણુ ત્યાં રાખો 
તો પછી આ ગામડાઓની વસ્તી ઓછી થાય અને તસે ત્યાં 
સુખી થાઓ અને અંહિ રહેતા લોકો પણુ સુખી થાય. વસ્તી 
થોડી થવાથી ઘર મ્હોટાં થઈ શકે, શેરીએ પહોળી થાય 
અને ગામનો ગંદવાડ એછે થાય. તમે ગામ ખહઢાર વાડીમાં 
રહા તો ત્યાં થોરની વાડ ન કરવી કારણુ કે એમાં મેલ 
ભરાય; સાપ વગેરે પ્રાણી રહે અને જગ્યા વધારે રોકે. એના 
કરતાં દિવાલ ચણી લેવી એ વધારે સારૂં. 

પટેલઃ તમે કહો છે એ છે તો બહુ સારી વાત અને 
એવી સુશ્કેલ પણુ નથી. પણુ એ કરવાનું મન જેઈએ. વળી 
સહુ ભેગા મળી કામ કરીએ તો થાય; એકલાથી ન થાય. 

સોકેટીસઃ વળી આવી પુરાણી વાત : તમારા ક્જીઆ 
અને વેરઝેરની હોળી. પણુ આ કામમાં તમને શાળાના શિક્ષક 
અને ખૌય સ્કાઉટસની મદદ સારી મળશે. ખાસ કરીને ગામમાં 
ન્હાની ન્હાની કુલવાડીએ કરવામાં તેએ ઘણી મદદ આપી શકે. 

પટેલઃ હાજી, એ વાત ખરી છે. સ્કાઉટસ તો હુવે 
ઘણું કામ કરે છે અને અમને ખહુ કામ લાગે છે. જ્યારે 
મદદની જરૃર હોય ત્યારે તેએ તો હાજર જ છે. અને આ 
સ્કાઉટસને માસ્તર, એ તો. ખહું ટુશિયાર અને ખધું ય જાણે 


શ૨પર૨ 


છે. એ તે! હુળ ઢાંકવું હોય તો હાંકી પણુ શકે અને સુતાર 
કે લુહારનું કામ પણુ થોડુંઘણું ડરવું હોય તો કરી શકે એવો 
છે. અમારૂં ગાડું અટડવા દે એવો નથી. માસ્તર તો 
એવા જ જેઈ એ. 

સોકેટીસઃ એ ખહુ ખુશ થવા જેવું છે. એ માસ્તર 
જે શાળામાં* આ બધું કામ શિખ્યા છે એ હું જાણું છું. એ 
શાળામાં ગામના લોકોને કેમ સુખણી કરવા અને મદદ આપવી 
એ શિખવવામાં આવે છે. હુવે જે વાત મૅ તમને ડહી એ 
તમારા માસ્તરને કહેજે એટલે એ ડાંઈક રસ્તો કાઢશે. 

પટેલઃ સોકેટીસજી, હું એમને આજેજ એ વાત કરીશ. 
તમે હવે તો ખુશ થશે! ને ? 

સોકેટીંસઃ મારા પ્યારા ભાઈ, આ મને ખુશ કરવાની 
વાત નથી. આ તો તમારા સુખની વાત છે. 


ખી. એ., એલ્‌. એલ્‌. બી. 


એક દિવસ સોકેટીસ ગામને ચોરે આવ્યા ત્યારે ત્યાં 
તેણું એક નવા યુવકને નજેચો. આ ચુવકે કોટપાટલુન પહેયો 
હતાં અને ત્યાં બેઠેલા મોટેરાએની સાથે પોતે ખહુ સ્હાટો 
માણુસ હોય એમ વાત કરતો હતો. મોટેરાએ પણુ એની 
વાત માનપૂર્વક સાંભળતા હુતા અને તેએ એને માટે 


* ગુર્ગામમાં ગ્રામ્ય શાળા” : છઠ તેમાં સકાઉટસનો માસ્તરને 
શિક્ષણુ આપવામાં આવે છે, 


૨૫૩ 


જાણુ કે મગરૂર હોય એમ દેખાતા હુતા. તેઓ ખધા હોકે 
પીતા હુતા પણુ આ યુવક સીગારેટ પીતો હતો. સોકેટીસે ખીજને 
“રામ રામ” કર્યા પણુ તેને “સલામ, સાહેબ” એમ ક્યું. 

સુખી: રામ, રામ, સોક્રેટીસજી, આ મારો સ્હોટો 
દીકરો છે અને એલ. એલ્‌. ખી. થઈ આવ્યો છે. 

સોક્રેટીંસઃ ખહુ ખુશીની વાત, ગ્રુખીજી, એણે તમારી 
આખર્‌ વધારી. એ કાયદા ભણ્યા છે ના? 

સુખી: હાજી, એ વકીલ થયો છે. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તો એ તમને કજીયા કરી કોર્ટે ન 
' ચઢવું એમ શિખામણુ આપતા ઢુશે, નહિ વારૂ ? 

સુખી: એમ કેમ બોલો છે, સોક્રેટીસઝ? એ તો 
અહિ ખધાને કહેવા આવ્યો છે કે તેઓ પોતાના કેસ એને 
આપે. (ખીન માણુસો તરફે જેઈ ને) અને તમે ભાઈઓ, 
હુવે આને જ તમારો વકીલ કરન્ને. અને પટેલ, તમારે ઓલી 
પાટીવાળા પટેલ સાથે વાંધો હુતો ને? કરો એના ઉપર કેસ 
અને રાખો આને વકીલ, પછી નઈ લ્યો કૈ તમારૂં ગામ કેવું 
પાર ઉતરે છે! એ કાંઈ અમથો નથી ભછયો. ખચને તે પાર 
રહ્યો નથી એટલે હુવે તો એને ય કમાવું પડશે ના ? 

પટેલઃ હા, હુવે એ કેસ કરવાને વિચાર કરીએ. 
તમારે દીકરો ટીક ભણી આવ્યો છે અને એ કામ નહિ 
આવે તો ખીજું કોણુ આવશે. 

સોકેટીંસઃ ત્યારે તો એ પેસા લીધા વિના કામ કરશે, 
નહિ વાર્‌! એ તો ખહુ સારી વાત. 

ખાપ ઠિકેરાો બન્ને: હું હું! નહિ કેમ? અમારેય 
પેટ છેના? 


૧૫૪ 


સાકેટીસઃ ત્યારે તો તમે એને આ કાયદા ભણાવ્યા 
એટલે ઢુવે કોર્ટ ચઢવાની વાત વધવાની અને ગામમાં ક્જીઆ 
પણુ વધવાના, નહિ વારૂ? 

સુખી: કોર્ટ ચઢવાનું કામ ખરાખ તો ખરૂં, પણુ કરવું 
શું? આ મારે દિકરા મેટ્રીક થયો અને પછી બી. એ. થયો અને 
ખીજા ઘણા એલ્‌. એલ્‌. ખીનું ભણુતા હતા એટલે એ પણુ ભણ્યો. 

સોકેટીંસઃ એ ડાકટર કે ઈજનેર કૈમ ન થયો? 

સરખી: એ ભણુતર એવું સહેલું નહોતું અને એણે મને 
એમ કહ્યું કે આજકાલ તો વકોલ મ્હોટા માણુસ ગણાય છે. 

સોક્રેટીસ: મ્હાટા કઈ રીતે ? 

મુખી: વકીલ પધારે તે બોલી અને ડરી શકે અને 
એને કોઈના ખાપની પરવા નહિ. એનાથી સટુ ખીએે પણુ 
એ કોઈથી ન બીએ. વળી પૈસા પણુ બહુ ડમાય અને કામ 
ખહુ નહિ તેમ મરજીમાં આવે ત્યારે કરવાનું. એણે મને એમ 
કહ્યું કે વકીલના જીવનમાં ખધી રીતે મજા છે, એટલે મેં કહ્યું 
કૈ ભલે ભણે, એવા દીકરા આપણુને કયાંથી ? 

સોક્રેટીસ: પણુ ખધાના દીકરા વકીલ થાય તો પછી 
ખધા ય ક્યાંથી ડમાય ? 

સુખી: એટલું બધું હું કાંઈ સમજું નહિ, પણુ જુઓને, 
આજકાલ તો ખધાય કોટે ચહે છે એટલે એ કામ વગર 
નહિ રહે. 

સોક્ેટીંસઃ પણુ, વકીલ સાહેબ, તમારૂં કામ ખરેખર શું? 

વકીલ : કોર્ટમાં કેસ લડવાનું. 

સોકેટીસઃ એ લડવાનું પરિણામ શું આવે ? 

વકીલ: બેમાંથી એક પક્ષ જીતે એ. 


શપપ 


સોકેટીસઃ અને ખીન્ને હારે, ખરૂં કે ? 

વકીલ: એમ જ તો. 

સોક્રેટીસ: અને પૈસાનું તુકશાન તો ખજ્ઞેને થાય, નહિ ? 

વકીલ: હા, એમ તો ખરૂં, 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તો ખરી રીતે ખન્ઞે હારે, નહિ ? 

વકીલ: એમ કહો તો ચે કાંઈ ખોટું નહિ. 

સોક્ેટીસઃ ત્યારે તમારે! ધંધો લોકોને ગરીખ કરવાને! થયો. 

વકીલ: હા, એમ દેખાય છે ખરૂં. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તમે વકીલ લોકે જેમ ડાકટરો ખરી 
રીતે શરીરને સારૂં કરે છે એમ કરતા નથી. 

વકીલ: ના. 

સોકેટીસઃ તમે ઈજનેરની માકક કોઈ ઘર કે પૂલ 
ખાંધતા નથી. 

વકીલ: ના, એ પણુ નહિ. 

સોકેટીસઃ તેમ શિક્ષક કે ધર્મોપદેશકની માફક તમસે 
માણુસનું કલ્યાણુ કરતા નથી. 

વકીલ: ના. ઉલટાનું લોકે કોર્ટે ચઢી ખરાખ થતા હશે. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે તમારો ધંધો કંઈ ઉત્પન્ન કરવાને નથી; 
સમાજમાં ઉત્પાદક તરીકે તમારા। ધંધો ન ગણાય, ખરૂં ના? 

વકીલ: નાજી, ન ગણાય. 

સોકેઢીસઃ તસે બીજના કજીયાટંટા ઉપર નભો, ખરં ના? 

વકીલ: હાજી. 

સોકેટીસ : ત્યારે તમારે! ધંધો બીજનું લોહી ચુસી જીવવાને 
થયો! વકીલ એટલે સમાજના ચાંચડમાંડડ એટલે લોહી ચુસનારા, 
નહિ વારૂ? 


૧૫૬ 


વકીલ: તમે માઠું લાગે એવી વાત કહો છે, પણુ સાચું 
કહો છે એટલે કેમ ના પડાય ? 

સોકેઢીસઃ અને પ્લેગના ચાંચડની માક્‌ક તમે ખહુ 
નુકશાન કરે છે કૈમ કે કજીઓ કોટે ચઢે એટલે વિખવાદ વધે 
અને અતે મારામારી પણુ થાય, ખરૂ ના? 

વકીલ: એ વાત સાચી છે; પણુ અમને અમારી કૉલેન્નેમાં 
એવું શિક્ષાગુ આપવામાં આવતું નથી. 

સોકેટીસઃ એ ખરાખર; તમારા અધ્યાપકને પગાર આપ- 
વામાં આવે છે તે કાયદાનું શિક્ષણુ આપવા માટે, પણુ મત્ય શું છે 
એ બતાવવા માટે નહિ. આ કારણથી તેઓ તમને શા માટે 
આ બધું કહે? પણ મુખીજી, મને કહો જેઈ એ! આ તમે 
ખધા કોર્ટ ચઢો તેમાં ખચ થાય તે તો માત્ર વકીલને જ 
પેસા આપો તે, નહિ કે? અને જે પક્ષ જીતે તેને એ પૈસા પણુ 
પાછા મળતા હરી, નહિ વારૂ? 

મ્ુખીઃ નારે ના, સોકેટીસજી. વકીલને પૈસા આપવા 
પડે એ તો સાંધણુમાં જાય. અને એમાં જીતનારને પણુ કાંઈ 
લાઢ્ઢો આવી પડતો નથી. કૈર્ટની ફ્રી ભરવી પડે; સાક્ષીઓને 
ભત્તાં અને ભાડું આપવું પડે અને તેમને પગે પડવું પડે એ 
તો વળી જાદું. અને એ સિવાય કેટલીકવાર વર્ષોનાં વષ ચાલ્યાં 
જાય અને નીવેડો ન આવે. એમાં કેટલી ખધી [ચતા થાય 
અને હેરાનગતીને પાર નહિ. વકીલેોનાં ખીસ્સાં ભરવાં પડે 
અને વળી ભાઈસાહેખ કરવા પડે. કટના ઝુતરાએને પણુ 
ચાટવા જેઈ એ. એ તો જીતે તોય પાયમાલી અને હારે તો 
વળી વધારે પાયમાલી. અને ખદલામાં વેરઝેર વધે અને પેઢાનપેઢી 
કજીઆ ચાલે. 


ઉ૧પ૭ 


સોકેટીસઃ લ્યારે તો છોકરાઓને આવા ખરાખ ધંધામાં 
પડવા દેવા કરતાં તેમને ખેતી કે વેપાર કે એવો કોઈ ખીન્ને 
સારે ધંધો લેવરાવવો એ સારૂં ના ? 

સુખી: એ વાત તો ખરી, પણુ સોકેટીસજી, આજના 
છોકરાએ અમારૂં માને એવા કયાં છે ? 

સોકેટીસઃ છોકરાએ નથી માનતા એનું એક સહું 
કારણુ એ છે કે તમે માનને લાયક નથી રહેતા. તમે તેમ 
તમારા ઘરની સ્રીએ અજ્તાન અને મસેલાંઘેલાં રહો અને રૂઢી અને 
વહેમના ગુલામ થઈ રહો તો પછી તમારાં છેકરાંએ તમારૂં માન 
જેમ રાખે અને તમને માને કેમ? એ તો તમને હુસી જ કાહે. 
તમારે એવા થવું નઈ એ કે તમારા છોકરાએ જેમ મ્હાટા 
થતા જાય તેમ તમને વધારે વધારે માન આપે. 

સ્ુખીઃ ખરી વાત છે, સોકેટીસજી. અમે ઘરડા થયા 
અને આ દુનિયા ખધી કરી ગઈ એટલે એમાં અમને કંઈ 
સૂઝતું નથી અને અમારી અક્કલ કામ કરતી નથી. 

સોક્રેટીસ: ના, છેક એમ નથી. તમારી અકલ કામ 
તો કરે છે, પણુ તે અવળી રીતે. જના રિવાજને વોરાના 
નાડાની માકક પકડી રાખવામાં અને સુધારાને દાખલ નહિં 
થવા દેવામાં એ ખહુ કામ લાગે છે. વળી સારા રશિવાજને તસે 
મૂકવા લાગ્યા છો અને નઠારાને રાખો છે. 

ઝુખીઃ એ પણુ ખરી વાત છે, સોક્રટીસજી. તમારાથી કોઈ 
વાત અન્નણી નથી. 

સોક્રેટીસ: વારૂ, એ વાત જવા દો. પણુ આ તમારે દીકરો 
વકીલ થયો છે તે ખખ કેસ લઈ આ પ્રમાણું વિખવાદ અને વેરઝેર 
વધારે તેના કરતાં અંહિ ઘેર બેસી રહે તો વધારે સારૂં નહિ ? 


૧૫૮ 


સુખી: એતો બહુ સારૂં. પણુ એ આઢલું ભણ્યો એટલે 
એને અંહિ આ મેલા ગામડામાં રહેવું કેમ ગમે? ભણ્યા પછી 
ગામડાં તો એમને દીઠાં ચ ગમતાં નથી. 

સોકેઢીસઃ (હસીને ) એમાં હું એમના મતને મળતે છું. 

મુખી: શા માટે? આ ગામમાં અમે દસ વીસ પેઢી 
થયાં રહ્યા છીએ અને અમને એમાં વાંધો ન આવ્યો તો પછી 
અને એમાં શે। વાંધો છે ? 

સોકેટીસઃ મારા ભાઈ, સાંભળ. હુવે જમાનો ફરી ગયો 
છે. તમારી રીતભાત અને તમારા આ ભણેલા દીકરાની રીતભાત 
નાદીજાદી છે. એણે મ્હાટાં શહેર નેયાં એટલે એને અંહિ 
વેરાન જેવું લાગે. શહેરમાં ખાવાપીવાની, નતેવા સાંભળવાની અનેક 
નવી વસ્તુઓ દેખાય પણુ એમાંનું અંહિ કશું મળે નહિ. એને 
વાંચવાનો શેખ હાય તો ત્યાં વતમાન પત્ર, પુસ્તક વગરે જેઈ એ 
તેટલાં મળે અને અંહિ ન મળે. વળી તેને ત્યાં નેઈએ એવા 
મિત મળે અને અંહિ એને આખો દિવસ એકાંત જેવું લાગે. 
આ સિવાય ખાંન્ત ઘણું કારણુ છે જેને લઈ ને તેને અહિ 
રહેવું ન ગમે. વિશેષમાં, તમારાં ગામડાં એવાં મેલાં અને 
ગંદ્દાં છે કે જેઓએ મ્હોટાં શહેરનાં સુંદર મકાનો અને સારા 
રસ્તાઓ વગેરે નેયાં હોય તેમને અહિ રહેવું ગમે નહિ. 

સુખી: એ ખધું ખરૂં, સોકેટીસજી, પણુ એનો ઉપાય 
શૈ।? અમે હુવે ઘરડા થયા એટલે અમે શું સુધરીએ? પાકે 
ઘડે કાઠો ન ચઢે. 

સોક્રેટીસ: ના, એમ નથી. તમે ય સુધારો કરવા પારે તે 
ઘણુ કરી શકો તેમ છો. હું તમને આજ ઘણાં વર્ષ થયાં કહું કું 
કે તમે તમારૂં ગામ સુધારો અને તમારી છોકરીઓને ભણાવો. 


પલ 


સુખી: છોકરીઓને ભણાવવાથી એવડો શે। મ્હાટો ફેરફાર 
થઈ જવાને છે ? 

સોકરેટીસઃ જુએ, તમારા દીકરાની વહુ સારૂં ભણેલી 
હોય તો પછી એ ખતન્ઞે એક ખીજાનાં મિત્ર જેવાં થઈ રહે 
અને એ સ્મી તેનું ઘર નનેઈએ તેવું રાખે અને છોકરાંઓને 
ખરાખર ભણાવે ગણાવે. પણુ અવ્યારે તો એ સ્ત્રી ઘરમાં માત્ર 
એક મનર કે વેડીઆની માફક કામ કર્યા કરે એટલે એના 
ધણીને એ જેઈએ તેવી સંગત આપી શકે નહિ. આ વાત 
ખરી છે કે નહિ? 

સુખી: ખરૂં, ખરૂં, સોક્રેટીસજી. મે મારા દીકરાને 
પરણાવ્યો ત્યારે એ વાતની મને ખખર નહોતી. અમે ન્હાના 
હુતા ત્યારે અમને એવું કાંઈ જણાયું નહોતું અને આ મારે દીકરો 
નિશાળ અને કોલેજમાં ભણે છે એટલે એના વિચાર આટલા બધા 
કેરી જશે એ વાતનો મને વિચાર સરખોાયે ન આવ્યો. ધરમાં 
સ્રીઓને કોઈ ખેરાંઓએ કહ્યું કે પેલા ગામના પટેલની દીકરી 
ધરકામ વગેરેમાં કુશળ છે એટલે અમે સગપણુ કરી નાંખ્યું. 

સોકેટીસઃ આ તમારે દીકરા ખી. એ. એલ. એલ. ખી. 
થયો છે અને તેની વહુ રસોઈ કરવામાં અને વાશીદું વાળવામાં 
ખી. એ. થઈ છે. હુવે એ બન્નેનું સાથે કયાંસુધી નભે ? એની 
સ્રીને એજ વાત હોય કે મને ધરેણાંકપડાં ખખ પહેરવા મળે 
અને હું લોકામાં મ્હાટી ગણાઉં. એટલા માટે એ આ ખધી 
વસ્તુઓ માગ્યા કરે અને તે એને આપવા માટે તમારા દીકરાને 
કેસ વધારે લડવા પડે. પરિણામે બહાર વિખવાદ વધે અને 
ઘરમાં પણુ વધે. પણુ સારૂં ભણેલી સ્રી હોય તો એ એના ધણીને 
સોખતી અને મિત્રની ગરજ સારે અને એને આવા ન્હાના 


૨૬૦ 


ગામમાં રહેવું ય ભારે ન પડે. 

મુખી: તસે ખરૂં કહો છે, સોકેટીસજી. તમારી વાત 
પ્રથમ અમને કડવી લાગે છે પણુ એ બોધદાયક છે અને તમે 
અમારા ભલાને માટે કહા છે. 

સાક્ેટીસઃ હું કહેવા એ માગું ખુ કે તમે તમારાં ધર 
અને ગામને રહૈવા લાયક અન સુખદાયી ખનાવો અને તમારી 
દીકરીએ ને ભાગાવો. એટલું કરશો તો પછી તમારા દીકરાઓને 
વધુ ભણાવશે! તો પણુ તેમન તેમનાં ધર અને તેમની સ્ત્રીઓથી 
અસંતોષ નષ્ડિ થાય અને તેઓ અંહિ રહી તમારી ખેતી અને 
ગામ સુધારશે. 

મુખી: ખઢુ સારૂં, સાકેટીસજી, અમે તમારા કહેવા 
મુજખ કરીશગું. 

સાકેટીસઃ જેમ જલદી એ પ્રમાણે કરો તેમ તમારે માટે 
વધારે સારૂં છે. 


છેકરાઓએઓનાં છોઝરાએ 


સોક્રેટીસ એક દિવસ રસ્તે થઈ જતા ટુતા ત્યારે એક 
વરઘોડા સામો મળ્યો. સોકેઢીસે વરના ખાપને “રામ રામ” 
કર્યા અને આ લગ્ન માટે તેને સુખારકબાદી આપી. 

સોક્ેઢીસ: વાહ, પટેલ વાઠુ! છોકરો નશીખદાર ખરે ! 

પટેલઃ સોક્રેટીસ મહારાજ, કઈ રીતે નશીખબદાર? 

સોક્રેટીસ: જુઓને આ કેટલા ખધા ગાડીઘોડા તેની 


૫૬૨ 


પાછળ ચાલ્યા આવે છે ! અને ઘરેણાંનો તો પાર નથી. હજુ 
તો એનું લગ્ન થાય છે ત્યાં એની સાહેબી એટલી ખધી છે તો 
પછી શું નહિ થાય? 

પટેલઃ સોકેટીસજી, આ તે! ખધું માગી લાવી ભેગું કર્યુ 
છે, અને લગ્ન માટે બે ઢુજર રૂપીઆ વ્યાજે લીધા છે. 

સેોકેટીસઃ હુ! તારે તો છોકરો પરણુતાંજ કરજમાં 
ડુબે છે ? 

પટેલઃ હાજી: એમાં શું છે? હું ચે એમ પરણ્યો હલો 
અને મારા ખાપ પણુ એજ રીતે પરણ્યા ઢુતા. 

સોકેટીસઃ પણુ એમ ડરવું એ ખોટું તો ખરૂં ના? 

પટેલઃ ખોટું કે સાચું, પણુ રિવાજ પડયો એમાં શું 
કરીએ ? 

સોકેટીસઃ પણુ આવો ખોટો રિવાજ ચાલુ રાખવો અને 
છોકરાઓને તેમની આખી જીદગી કરજમાં ડુખાડી રાખવા 
તેના કરતાં ભવિષ્યને થોડા વિચાર કર્યો, હોય અને સમજીને 
ચાલ્યા હો તો સાર્‌ ખરૂ ના? 

પટેલઃ સારૂં તો ખરૂં, પણુ રિવાજ કેમ છાડાય ? 

સોક્રેટીસ: પણુ આ તમારો દીકરા, એ પોતાને માથે 
આવો ભાર કેમ મૃક્વા દે છે? એ તો ભણેલો ગણેલો હશે 
એટલે સમજુ હશે જ. તમે આટલા પૈસા એના લગ્નમાં ખર્ચો 
છો તો પછી તમે તેની કેળવણીમાં તો એથી ખમણા પેસા 
નાંખ્યા જ ઠશે. 

પટેલઃ (હસીને) કેવી વાત! નારે ના, સોકેટીસજી, એ 
તો ગુજરાતી ચાથી ચોપડી ભણે છે. એમાં શું ખર્ચ થાય ? 

સોક્રેટીસ: શું કહા છો ? એમ કેમ ખને? તમારો છેકરે 


14 


૬૬૨ 


તો મ્હોઢટો થયો છે અને હજુ ચાથી જ ચોપડીમાં છે? એ 
શું એવો ઠોઠ છે? 

પટેલઃ ના, ના, સોકેટીસ, મ્હારા છોકરો તો ખહું ડુશિયાર 
છે અને વગમાં પહેલે ખીન્ને નંખર રાખે છે. 

સોકેટીસઃ આમાં છું કાંઈ સમજતો નથી. તમે એક વાર 
એમ કહા છો કે છોકરો પરણે છે અને ખીજી વાર એમ કહો 
છો એ ચાથી ચાપડી ભણે છે અને ખછ હુશિયાર છે. 

પટેલઃ એમાં તમને નવાઈ રી લાગી? એ ખતન્ને વાત 
સાચી છે. 

સોક્રેટીસ: પણુ ચાથી ચોપડી ભણું એ તો ન્હાના છોકરો 
હોય અને એ કાંઈ પરણે ? 

પટેલઃ શા માટે નહિ? છું ખાર વષની ઉમરે પરણ્યો 
હતો અને મારા ખાપ દસ વર્ષની ઉમરે પરણ્યા હતા. એમાં શું? 

સોક્રટીસઃ આ તો ભયાનક વાત કે છોકરાએ અને 
છોકરીએ ભણી ઉતર્યા પહેલાં પરણે ! 

પટેલઃ એમાં તમને શું વાંધો આવ્યો? અમને એમાં 
કાંઈ ખોટું નથી લાગતું. ને એમ ન કરીએ તો પછી અમે 
અમારા છોકરાઓનાં છોકરાંએ કયારે ન્નેઇએ? 

સોક્રેટીસ: હું! હવે હું સમજ્યો. તમે ચાલીસ વર્ષના 
ન થયા હો ત્યાં ધરડા થાઓ છે અને બ્હેલા મરી જએ છે એનું 
કારણુ હવે સમજાયું. તમે સ્હોઢી ઉમરે પરણે તો ઢાંખું જીવો ખરા. 

પટેલઃ એમ ઢુરે. અમારા ખાપદાદાએ એમ કહેતા ખરા, 
પણુ રિવાજ પડયો એટલે અમારે એ પ્રમાણુ કરવું જ પડે. 

સોકેટીસઃ છોકરા છોકરીઓનાં લગ્ન ન્હાની ઉમરમાં કરા 
એટલે ખરાખર વધી ન શકે એ તો ખરૂં ના? 


૨૬૩ 


પટેલઃ એ વાત તે! ખરી. 

સોકેટીસઃ અને લગ્ન થાય એટલે એ ખરાબર ભણી 
પણુ ન શકે? 

પટેલઃ એ પણુ ખરૂં. 

સોકેટીસઃ ત્યારે એમની ખુદ્ધિ પણુ નેઈ એ તેવી ખીલે 
નહિ, ખરૂ ના? 

પટેલઃ ખશખર. 

સોક્રેટીસ: ત્યારે એ સંયમ જેવી ઉત્તમ વસ્તુ તો જાણી જ 
ન શાકે, નહિ વાર્‌? 

પટેલઃ ના, એ પણુ ન જાણે. 

સોકેટીસઃ આ છેકરા છોકરીઓને ખચ્ચાં થવાનાં, 
ખરૂ ના? 

પટેલઃ કેમ નહિ? એટલા માટે તો એમને પરણાવીએ 
છીએ. 

સોકેટીસઃ અને એ છેકરાંએ પુખ્ત વચે પરણેલાં 
માણુસાનાં છોકરાંએ જેવાં મજખુત અને સ્હોટાં ન થાય, 
ખરૂ ના? 

પટેલઃ ના, ન થાય. 

સોકેઢીંસઃ ત્યારે તમે હમેશાં કહ્યા કરો છે 'કે પ્રજા 
નખળી થતી જાય છે એનું કારણુ આ હોય કે નહિ? 

પટેલઃ હાજી, એ હોય ખરૂં. પેઢાનપેઢી ખાળલમ્ન થાય 
તો પ્રજા છેક નખળી પડી જાય. 

સોકેટીસઃ અને આ તમારા છેોકરાઓનાં છોકરાંઓ 
નખળાં હોવાથી તેમને ઉછેરવામાં મહેનત અને જતન પણુ 
વધારે જેઈએ, નહિ વારૂ? 


૧૬૪ 


પટેલઃ ખરાખર. 

સોકેટીસઃ અને એ છેકરાંઓનાં માખાપ પોતે બાળક 
જેવાં હોવાથી અને તેમણું આ ખાખતમાં શિક્ષણુ ન લીધેલું 
જોવાથી, તેઓ એ કાય ખરાખર ન કરી શકે, ખરૂં ના? 

પટેલઃ હાજી, એ ન કરી શકે. 

સોકેટીસ: ત્યારે તો એ છેકરાંએને મરવાનાં બે કારણુ 
થયાં: એક તો તેમનાં માખાપ પોતે છોકરાંઓ જેવાં છે તે અને 
ખીજું ખાળકને કેમ ઉછેરવાં જેઈએ એ ખાખતમાં તેઓને 
ખરાખર શિક્ષણુ મળ્યું નથી તે. 

પટેલઃ ખરી વાત છે, સોકેટીસજી. 

સોકેટીસઃ ત્યારે તો આ છેોકરાંઓની માને છોકરાં 
ઉછેરતાં આવડે ત્યારે પહેલાં કેટલાંક છોકરાંએ મરવાનાં, 
ખરૂના? 

પટેલઃ એ તો રોજ જેઈ એ છીએ. 

સાક્રેટીસઃ ત્યારે તો એ છોાકરાંએ ઉપર પ્રચોગ કરવા 
જેવું થયું, અને એમાં અર્ધાથો ચે વધારે મરી જ્ય છે. 

પટેલઃ હાજી. 

સોક્રેટીસઃ અને આમાં એ બીચારી ખાળમાતા ઉપર 
કેટલો જુલમ? પ્રથમ તો પોતે ખાળક અને કાચી વયની છે 
ત્યારે માતા ખને છે, અને ખીજ્ળું પોતે જે બચ્ચાંઓને ખઢહુ 
સુરકેલી વેઠી જન્મ આપ્યા છે તેમને એક પછી એક મરતાં 
જુએે છે. આનું કારણુ માત્ર એજ છે કે તેનાં માબાપ તેને પરણુા- 
વવાને। લ્હાવો લેવામાં તેના ભોગ આપી દે છે અને પરણુવાની 
સાથે એના શરીર અને મન ઉપર શા શા બોજા એને વેઠંવાના 
છે એ વાતને વિચાર સરખો ચે કરતા નથી. તમે જાણુ! છે કે 


૨૬૫ 


તમારે ત્યાં જેમ ન્હાનાં છોકરાંઓ બેશુમાર મરી નાય છે તેમ 
સ્રોએા પણુ ન્હાની વયમાં ઘણી મરી જાય છે? 

પટેલઃ સોકેટીસજી, તમે ખરૂં કહો છે. જેમ ખાળકેોનેોા 
ધાણુ વળી જાય છે તેમ સ્ત્રીઓનો પણુ ધાણુ વળી જાય છે. 

સોકેટીસઃ હુજુ એક વાત કરવી રહી ગઈ. પટેલ, તમારે 
દીકરો હુજુ બાળક છે અને તેને સ્્રીની નહિ પણુ રમકડાંની 
જરૂર છે. 

પટેલઃ ઠીક! 

સોક્રેટીંસઃ એમ છતાં એના હાથમાં તમે એક મનુષ્ય 
સોંપો છે, પછી ભલે એનું પરિણામ ગમે તે આવે. 

પટેલઃ એમાં શું એમ તો થતું આવ્યું છે ના? 

સોકેટીસઃ અને એ છેકરામાં સંયમ આવ્યો નથી, તેમ 
બીજાને માન આપવું જેઈ એ અથવા માન એ શું ચીજ છે 
એ હુજુ એ જાણુતો નથી, એ પણુ ખરૂં ના? 

પટેલઃ ખરાખર. 

સોકેટીસઃ અને ધરમાં એની માનું પણુ નઈએ એવું 
માન જળવાતું નથી, અને એ તમારો મિત્ર નહિ પણુ ધરની 
એક દાસી જેવી છે એમ એ નુએ અને જાણે છે. 

પટેલઃ તમે અમને માઠું લાગે એવું કહો છે, પણુ તમારી 
વાત સાચી છે, સોકેટીસજી, એટલે મારાથી એ વાતની ના 
પાડી શકાતી નથી. 

સોકેટીસઃ અને આ છોકરી જે પરણીને તેના હાથમાં જય 
છે તે ખીચારી નથી ભણી કે ગણી, એટલે તેને માટે માન ઉત્પન્ન 
થાય એવું કાંઈ તેનામાં નથી અને એ કારણુથી તેને માન પણુ 
મળશે નહિ; ખરૂં ના? 


ન 


પટેલઃ એને વળી માન શું? 

સોકેટીસઃ: વારૂ, ત્યારે આ તમારો દીકરો એ ખાળવચે 
પરણું છે એટલે તે પોતાની સ્ત્રીને શરૂઆતથી જ માન આપવાને 
નથો, અને આગળ ઉપર તો એ ખનવું અશક્ય છે, અને એ 
સ્રી પણુ એની પાસેથી માન લઈ શક્શે નહિ. એ સ્રી તો 
તેનું એક રમકડું થશે અને એની સાથે રમત રમી એ થાકી 
જશે ત્યારે એ ધરની દાસી થઈ રહેશે. વળી એ છેોકરા સંયમ 
શું ચીજ છે એ ન્ણુતો નથી એટલે એને મારે, ફૂટે અને 
હેરાન કરે તો એમાં નવાઈ શી છે? 

પટેલ: સોકેટીસજી, તમે ખરૂં કહા છો. સ્રીઓને માટે 
અમને જરા પણુ માન હોતું નથી તેથી અમારો સંસાર 
આટલે ખધેો ડુ:ખી છે એ વાતની મને આજે ખખર પડી. 

સોક્રેટીસઃ અફસોસ છે આ ખીચારી છોકરી માટે, આ 
ખીચારા છોકરા માટે અને જે દેશમાં આવું સૈકાઓ થયાં 
ચાલ્યું આવે છે એ ખીચારા દેશ માટે ! 


ક્રાયડા 


સોક્રેટીસ એક સાંજના કેટલાક ઘરડા માણુસો સાથે 
બેઠા બેઠા વાતચીત કરતા ઢુતા તેવામાં કોઈ એક માણુસ ત્યાં 
આવ્યો અને તેમની સાથે બેઠો. તેના જેડા અને કપડાં ધળથી 
ભરેલાં હતાં એ ઉપરથી એમ લાગતું હતું કે એ ખહડુ દ્ર જઈ 
આવ્યો હશે. તે “હાસ” કરી બેઠો અને હોકો પીવા લાગ્યો. 

તેણે થોડી વાર વિસામો લીધો ત્યારબાદ સોકેટીસે તેને 
પૂછયું: “પટેલ, ક્યાં જઈ આવ્યા??' 

પટેલઃ આ કોર્ટમાં સાક્ષી આપવા ગયો હતો તે હેરાન 
હેરાન થઈ ગયો, ભાઈ! 

સોકેટીસઃ કેમ? એમાં હેરાન શું થઈ ગય!? કોર્ટમાં 
જવાનું તો તમને બહુ ગમે છે નાર 

પટેલઃ ત્યાં આખો દિવસ બેસાડી રાખે એટલે આપણે 
તો પૂરા કંટાળી જઈ એ અને પછી એકદમ નામ પોકારે અને 
તેમાંય જવાખ દેતાં જરા ચે વાર લાગી કૈ પછી ન પૂછે 
વાત. આપણું અપમાન ડરે અને કોઈ કોઈ વાર તો પટાવાળા 
ગાળા પણુ દઈ દે. અને પછી અંદર જઈએ એટલે ઉપરાઉપરી 
સવાલ પૂછવા માંડે એટલે આપણે તો સુંઝાઈ જઈએ અને 
જોઈ વાતનું ભાન ન રહે. આ તો ખધી પંચાત છે. 

સોકેટીસઃ સવાલ કેવાક પૃછતા હશે ? 

પટેલઃ એકદમ પૂછવા માંડે--તમારૂં નામ, તમારા બાપની 
ઉમર-ના, ના, એમ નહિ;,-તમારી ઉમર, તમારા બાપનું 
નામ, તમારૂં કામકાજ વગેરે, વગેરે. કણુબીને તે વળી એવું 
પૂછવાનું હોય ? અમે કણુબી છીએ એ તો સહું જાણુતા જ હોય. 


૧૬૮ 


સોક્રેટીસ: હા, એ તો ખરૂં. એવો પ્રશ્ન તમને ન હોય! 

પટેલ: નજ હોય તો. 

સાક્ેટીસઃ વાર્‌, પછી તમે જવાખ શે આપ્યો ? 

પટેલ: જવાખ! જવાખ વળી ખીને શે આપવો હતો ? 
ખેડનાો ષધો છે એ જવાખ. 

સાક્રેટીસઃ (ધીમેથી અને વિચારપૂવક) પટેલ, ઘણા 
વખત થયાં તમારી રીતભાત ન્ેઉં છું એ ઉપરથી તો મને 
એમ લાગે છે કે તમારા એ જવાખ ખરાખર નથી. તમારે 
ધંધો, ખરૂં પૃછે તો,... 

પટેલઃ: શું કહ્યું, સાકેટીસજી ? 

સોક્રેટીસઃ તમારે ધંધો તો હોકો પીવાને અને ગપ્પાં 
મારવાને! છે. 

આ સાંભળી ખધા ઢુસી પડયા. તેએ શાંત થયા ત્યારે 
સોક્રટીસે તેમને બધાને સંબોધી ડડહ્યું : 

“સારા ભાઈઓ, સાંભળો. એવી કઈ વસ્તુ છે કે જેના 
ઉપર તમે અને તમારા ખાપદાદાઓ રાત દિવસ ફીદા હો, 
અને જેને સુધારવામાં અને શણુગારવામાં તમે સહુએ સહુથી 
વધારે મહેનત લીધી હાય ?”” 

ગ્રાસ્યજનઃ હુળ. 

સોક્રેટીસઃ નહિ, નહિ. 

ગ્રામ્યજનઃ ત્યારે ગાડુ. 

સોક્રેટીસઃ એ પણુ નહિ 

ગ્રાસ્યજન : કુવો. 

સોક્રેટીસ: ફેરી વિચારે. 

ગ્રામ્યજનઃ કેસ. 


૬૬૯ 


સોક્રેટીસઃ ના, એ પણુ નહિ. 
ગ્રામ્યજનઃ સોક્રેટીસજી, તમે ખરૂં પૂછો છે કે મશ્કરી 


કરા છો? 


૧૪ 
ગુસ્સે 


સોક્રેટીસ: હું ખરૂં પૂછું છું 

ગ્રામ્યજન : ત્યારે તો તેના જવાખ અમારાથી નહિ અપાય. 
સોકેટીસઃ ત્યારે હું કહું ? 

ગ્રામ્યજન: હા, કહો. 

સેોક્રેટીસઃ તમે ગુસ્સે તો નહિ થાઓ ના ? 
ગ્રામ્યજન : તમારા જેવા અમારા મ્હાટા હિતેચ્છુથી અમે 
શા માટે થઈએ? 

સોક્રેટીસ: ત્યારે સાંભળો, પણુ ગુસ્સે નહિ થતા હો! 
ગ્રામ્યજનઃ: નહિ થઈએ. 

સોકેટીસઃ આ રહ્યો જવાખ--હોકે.* 


હા, જીઃ અને સહશિક્ષણુ 


સોકેટીસ એક દિવસ નવી શાળા પાસે થઈને ગામમાં 


આવતા ઢુતા ત્યારે તેણું શાળામાં નજર કરી તો તેમાં તેણે 
માત્ર છોકરાઓને જ જેયા. શાળા છેડી જરા આગળ ચાલ્યા 
એટલે તેણું કેટલીક છોકરીઓને ધૂળમાં રમતી નેઈ* આ 
છોકરીએ ધૂળને ગારો કરી તેનાં છાણાં થાપવાની રમત 


“ -------------------- ----૦------------“--- - તરન "જ ૦ ૪/----- ૯-૬-૦૨ આબ"... હ“૧થ, 


* પંક્તુબમાં ખાસ કરી હેકે પીવાનું વ્યસન બહુ છે, 


ઉ૭૦ 


રમતી હતી. તેઓમાં કેટલીક ન્હાની ઉમરની ઢુતી તેમ કેટ- 
લીક નવ ૬સ વર્ષની પણુ ઢુતી. તેઓ ગંદી પણુ ઢુતી. ત્યાં 
કોઈ બીને માણુસ સોકેટીસની નજરે આવ્યો નહિ, એટલે 
સોકેટીસ ચાલતા ચાલતા ખડખડવા લાગ્યા કે “ આજે આ 
લોકોને કહેવાનો ઠીક લાગ મળ્યો છે. એ લોકો વચન આપી 
તે પાળવાનું તો સમજ્યાં જ નથી. કેટલા ચે વખત થયાં અને 
કેટલી ખષી વાર એ લોકો મને વચન આપી ચડ્યા છે કે 
“ અસે અમારી છોકરીઓ ને શાળામાં સોકલીશું,' પણુ શાળામાં 
તો એક પણુ છોકરી નથી. “કા, જી: હા, જી' કહી શમે 
લોકો મને કફેોાસલાવે છે અને કરતા નથી કાંઈયે. એ ખધા 
હા, જી નાજ દીકરા લાગે છે. હુવે એમની વાત છે! ઓલ્યા 
પટેલને મળું એટલી વાર છે! તે વાત તો ખહુ મીઠી મીઠી 
૩૨ છે, પણુ ડરતો નથી કંઈ, અને ગામના ખધા માણસો 
એની માફેકજ હા એ હા ડર્યે જય છે. હું તો હુવે થાકયો ! ” 

આમ બોલતા બોલતા સોક્ટીંસ ચોરે આવ્યા એટલે 
ત્યાં પટેલ હુતા તેણું કહ્યું: “ સોકેટીસજી, રામ રામઃ આવો 
આવો. તમે અહે ક્યાંથી? અમારાં ભાગ્ય કે તમે આજે 
ઘણે દિવસે પધાર્યા.'' 

સોક્રેટીસઃ રામ રામ, પટેલ. ( પોતાના મનમાં) તસે 
ખધા ઠંગ છો અને હું તમને સારી રીતે જાણું છું. (મ્હાટેથી) 
કેમ, પટેલ, મેં તમને આગળ જે ખધું કહ્યું હતું તે કર્યું કે ? 

પટેલઃ હુ, જી. 

સોક્ેટીસઃ (પોતાના મનમાં) જેચો આ ઠંગ! (સ્હાટેથી ) 
વાહુ ! ખહું સારી વાત. ત્યારે તો પેલો ખાડો તૈયાર થયો ના? 
છ ફીટ ઉંડો. 


૨૭૨ 


પટેલઃ ખરાખર. 

સોક્ેટીસઃ ત્યારે ચાલો જઈ નેઈ આવીએ. 

પટેલ: હુવે જવાય છે. શી ઉતાવળ છે? 

સોકેટીસઃ કર્યું એટલું કામ, પટેલ. એમાં વળી હીલ 
૨0? (પોતાના મનમાં) એ ખાડો ત્રણુ ફીટથી ઉંડો હોય 
તો હું શરત મારૂં! ( મ્હોટેથી) ચાલે જઈ આવીએ, પટેલ, 
મને સારૂં કામ નનેવાની બહુ હોંશ છે અને એ ન્નેઈ મને 
ખદુ આનંદ થાય છે, માટે ચાલો જઈએ. ચાલો, ઉભા થાઓ. 
એ આ રસ્તે છે, નહિ વારૂ? 

પટેલઃ ના-હા-ના-હા, એ રસ્તે પણુ જવાય છે, પણુ-- 
પણુ, અત્યારેજ શી ઉતાવળ છે, સોકેટીસજી? તમે આટલું 
ખધું ચાલી આવ્યા છે તો થાકી ગયા ઢુશે।, માટે બેસો જર 
અને વિસામો લ્યો. પછી જઈશું વળી. 

સોકેટીસઃ પટેલ, તમે મને કોઈ દિવસ થાકયો જેયો છે 1 

પટેલઃ ના, તમને થાક્યા જાણ્યા નથી ; તમે સેઢેથી 
પણુ એમ કદિ કહ્યું નથી અને કામ હોય ત્યારે તો તસે થાક 
શું એ ન્નણુતાજ નથી. 

સોકેટીસઃ ત્યારે પછી હું થાકયો હોઈશ એવી ચિંતા 
શા માટે રાખો છો ? 

પટેલઃ એ તો અમથુંજ કહેતો હુતો. હું એમ માનતે 
હુતો કે તમને બેસવું ગમશે. 

સોકેટીસઃ પટેલ, હુવે સાંભળા અને મારા સોઢો સાસું 
જોઈ વાત કરા કે એ ખાડો ખરૅખર છ ફીટ ઉંડે છે? 

પટેલઃ તમે એવું કાળજીપૂવક પૂછે છે ત્યારે કહું છું 
જે એ છ ફીટ ઉંડો નહિ હોય. પણુ મે તમને આવતા ન્ેયા 


૧૭૨ 


ત્યારે હું એ ખાડો ખોદતો હુતો અને હુવે એ તૈયાર છે. 

સોકેટીસઃ પટેલ, હું ન્યારે અહેં આવતો હતો ત્યારે તો 
મેં તમારા હાથમાં હોકા જેવું કંઈક નેયું હતું. 

પટેલઃ એ કેમ ખને? અને તે વળી સવારમાં? 

સોકેટીસ: વાર્‌, એ વાત જવા દો. એ ખાડો પાંચ 
ફીટ ઉડા છે? 

પટેલઃ તમે તો બહુ ચાપચીપીઆ છો, સોકેટીસજી. પાંચ 
ફીટ કદાચિતૂ નહિ હોય, પણુ લગભગ પાંચ ફીટ છે, ખરેખર. 

સોક્રેટીસ: બહું સારૂં. ચાલો આપણુ જઈએ અને 
માપી લઈ એ. 

પટેલઃ સેોક્ેટીસજી, હવે શા માટે માથાફ્‌ાડ કરો છે ? 
એ આહેંથી દૂર છે. 

સોક્રેટીસ: તે કેડસમા ઉંડો છે? 

પટેલ: એટલે તો નહિ હોય. 

સોઝેટીસઃ ત્યારે ગોઠણુસમો છે--ઢાથ જેટલે ? 

પટેલઃ હા, સોક્ેટીસજી, હાથ તો ખરેોજ, પૂરો હાથ. 
ન હોય તો સમ ખાઉ. મેં પોતે મારા હાથે કામ કર્યુ છે. 

સોક્રેટીસ : તમે કર્યું હશે, પણુ સોગંદ નહિ ખાતા. સોગંદ 
ખાવા એ ખહડુ ભારે વાત છે. 

આમ વાત થવી હતી ત્યાં કેટલાક ગ્રામ્યજન આવ્યા. 
પટેલ ખીચારો ભોંઠો પડી ઓશીયાળા જેવો થઈ ઉભા હુતો 
અને સોક્રેટીસ જરા ચ્હીડીઆલા અને ગરમ ઢતા. 

ગ્રામ્યજનઃ કેમ, પટેલ, આજ વળી શું છે? સોકેટીસ 
મહારાજના હાથમાં પાછા આવ્યા કે શું? 

પટેલઃ ચૂપ, ચૂપ. 


૧૭૩ 


સોક્રેટીસ: ચૂપ ચૂપ, કેમ, પટેલ? આવે ભાઈએ. રામ 
રામ. પટેલ પેલે ખાડો પોતે કેવો મજાનો ખોધોા છે તેની વાત 
કરી રહ્યા છે. 

ગ્રામ્યજન : કયો ખાડો વળી, મહારાજ ? 

સોક્રેટીસ: હું છેલ્લી વખત આવ્યો હતો ત્યારે મેં 
કચરો નાંખવા ખાડો ખોદવા કહ્યું હતું તે. 

ગ્રામ્યજનઃ હા, ખરાખર, ખરાખર. 

પટેલઃ તમને બધાને ખખર છે. મારા વાડાને ખણે 
એલ્યો નવો ખાડા છે ના? 

ગ્રામ્યજનઃ હા, બરાબર. ઓલ્યો ખાડો જે પેલા ચમાર 
જરા ઉપર ઉપરથી ખોદી કરતા ઢુતા તેના? એ ખાડો હાથ 
એક તો થયો હરે, નહિ? સોકેટીસજી, એ તો. ભારે ખાડો 


થયો છે. 
સોક્ેટીસઃ (પાતાના મનમાં) આ લોકો વચન આપ્યે 


કેવા શૂરા છે પણુ કામ કરવે કેવા ભીરૂ છે ! (સ્હોાટેથી) વારૂ, 
હીક. પણુ તમે બધાએ મને છેલ્લી વખતે વચન આપ્યું હતું 
તે પ્રમાણે તમારી છેકરીએઓને નિશાળે સોડ્લો છે ના ? 

ગ્રામ્યજનઃ સોક્ેટીસજી, અસે તો નથી સોકલતા. ખરૂં 
પૂછો તો અમારી ન્યાતના પટેલોએ ના પાડી અને કહ્યું કે 
પહેલાં છેડીઓની નિશાળ કરે. 

સોકેટીસઃ છેડીઓની નિશાળે શિખવશે કોણુ? 

ગ્રામ્યજનઃ બાઈ, કેમ? 

સોકેટીસઃ ખાઈને લાવશો કયાંથી ? 

ગ્રામ્યજન : એ તો અમને ખખર નથી. એ તો એ ખાતાના 
અધિકારી સોકલશે. 


૬૭૪ 


સોક્રેટીસ: અધિકારી કયાંથી લાવશે? 

ગ્રામ્યજજન: એની અમને શી ખખર? 

સોકરેટીસઃ આ ગામમાં કોઈ ભણેલી સત્રો છે કે? 

ગ્રામ્યજન : ના. 

સોક્રેટીસ: પાસેના ગામમાં. 

ગ્રામ્યજન: ના, વ્યાં પણુ નહિ. 

સાકેટીસ: ત્યારે આહુંથી દસ કોસ સુધીમાં ? 

ગ્રામ્યજનઃ ના, એટલામાં પણુ નહિ હોય. 

પટેલ: ના, નથીજ. અમારા આટલાં ગામડાઓમાં કોઈ 
કણુખી કૈ વાણીઆ બ્રાહ્ાણુની સ્ત્રી ભણેલી નથી. 

સોક્રેટીસ : ત્યારે એને લાવશે। કયાંથી. શહેરમાંથી ? 

ગ્રામ્યજન : ના, શહેરની સ્ત્રીઓ આવાં દૂરનાં ગામડાંઓમાં 
આવવી નથી.* કદાચિત્‌ કોઈ આવે તો આહેં તેમનું લાંખું 
નભે તેમ નથી. તેમને રહેવાને જગ્યા પણુ ન મળે. 

સોકેટીસ : ત્યારે જ્યાંસુધી તમારી પોતાની સ્ત્રોએ 
ખરાખર ભણે નહિ ત્યાંસુધી તમને તમારી આ છોકરીઓની 
નિશાળ માટે શિક્ષિકા મળવાનો સંભવ નથી, ખરૂં નાર 

ગ્રામ્યજનઃ વાત તો ખરી છે. 

સોકેટીસ : અને તમે તમારી છોકરીઓને છોકરાઓની 
નિશાળમાં નહિ મોકલે ત્યાંસુખધી તમારી સ્ત્રીએ કાંઈ ભણુવાની 
નથી, ખરૂં કે? 

ગ્રામ્યજનઃ એ પણુ ખબરાખર છે, સોકેટીસજી. 

સોક્રેટીસઃ વળી તસે આગળ એક વખત નહોતા કહેતા 


* આ | વસ્તુસ્થિતિ આપણાં : કરતાં પ'જાબને વધારે લાગુ પડે 
છે. ત્યાં પડદાતે લીધે સ્થિતિ વધારે મુસ્કેલ છે. 





૧૭૫ 


કે અમારે કરવેરા ખહું ભરવા પડે છે અને એ હવે એછા 
થાય તો સારૂં ? 

ગ્રામ્યજનઃ હાજી, અમારે કરવેરાનો ભાર ખહું વેઠવો 
પડે છે. 

સોક્રેટીસ : ત્યારે તમારે ને છોકરીઓની નિશાળ જેઈ એ 
તો પછી તેને માટે મકાન તેમ શિક્ષક નઈ એ. મકાનને માટે 
તમારા ચારો આપશે ખરા કે? 

ગ્રામ્યજનઃ ચોરો તો અપાયજ કેમ! છેકરાઓની 
નિશાળ માટે આપ્યો હુતો તે માંડમાંડ હમણાં જ અમને પાછે 
સોંપાયો છે. ના, એ અપાય જ નહિ--અને છોકરીઓની નિશાળ 
માટે તો નહિ જ. 

સોક્રેટીસ: જોયું! એ વાત તો એમ છે! ત્યારે નિશાળ 
કરવી એ કાંઈ સહેલી વાત નથી. નિશાળ બાંધવામાં સારી 
પેઠે પૈસા નેઈ એ અને શિક્ષિકાઓ માટે પણુ પૈસા જેઈ એ. 
આ જીલ્લામાં ચોદે ગામડાં છે તેમાંથી માત્ર ખસોમાં નિશાળ 
માટે મકાન છે. હુવે તમારે દરેક ગામમાં છોકરીઓની નિશાળ 
જૂરી જેઈ ખે અને પાછે કરવેરામાં ઘટાડો કરવા માગો છે. 
આ ખધું કેમ થાય વિચાર કરો નઈ એ? 

ગ્રામ્યજન : સોકેટીસજી, એ તો આકરૂં પડે, ખરૂં. 

સોકેટીસઃ ત્યારે આ ખધું નેતાં બધાં ગામડાઓમાં 
છોકરીએ માટે નિશાળ જનૃરદી કરવી ભારે પડે, ખરૂં કે નહિ? 

ગાસ્યજનઃ હાજી. 

- આટલી વાત થયા પછી સોક્રેટીસ થોડી વાર થોભ્યા, 

પણુ તેના મનમાં કાંઈક ઘોળાચા કરતું હતું એટલે તેણે ફેરી 
વાત ચાલુ કરી. તે બોલ્યાઃ “ તમે લોકો તમારી સ્રીઓને ખહું 


૧૭૬ 


માન આપતા નથી, ખરૂં ના? દાખલા તરીકે, તમે ઘોડા 
ઉપર સવાર થઈ જતા હો અને કોઈ આ તમારી આગળ ચાલી 
જતી હોય તો તસે કહો છે કે “આધી રે, આધી રે, એ ખાઈ! 
અથવા '“ઢુઠં, હુઠં, બાઈ, ? ખરૂં કે?” 

ગ્રામ્યજન : સોકેટીસજી, આ વાત તસે અમને કેટલી 
ખખષી વાર ડરી છે? એની એ વાત ફરી કરી કરવાથી શે 
કાયદો છે ? 

સોક્રેટીસ: મારી વાત ખરી છે કૈ નહિ? 

ગ્રામ્યજન : વાત તો ખરી છે. 

સોક્રેટીસ: હુવે તમને એમ લાગવા માંડયું છે કે આ 
ખોટું થાય છે અને તમને એ વાતની શરમ પણુ આવવા લાગી 
છે, નહિ વાર્‌ ? 

પટેલ: જી, હા. તમે અમને એક વાત વખતોવખત 
કહ્યા કરો છે ત્યારે અમે એ વિષે વિચાર કરવા તો લાગીએ 
છીએ, અને અસે અમારા વત્તેનમાં એકદમ સુધારો ન કરીએ 
તો પણુ એ વિષે પરસ્પર ચર્ચા કરીએ છીએ અને ધીસેધીસે 
એ અમારા મનમાં ઉતરે છે. અમે ક્ખુલ કરીએ છીએ કે 
આ સ્ત્રીઓનું માન ન સાચવવાના સંબંધમાં દોષિત છીએ પણુ 
અસે એમાં સુધારો કરવા લાગ્યા છીએ. 

સોક્રેટીસઃ પણુ કોઈ વાતમાં સુધારો કરવો હોય તો 
ખાળકોથી એની શરૂઆત કરીએ તો વધારે સારૂં, ખરૂં ના? 

સહુ ગામ્યજનઃ ( ઉત્સાહુપૂવક) ખરેખર, સોક્રેટીસજી, 
અસે તો તમને એ હમેશાં કહીએ છીએ. અસે હવે સ્હાટા 
ચયા એટલે અમે શું સુધરવાના. એ તો બાળકોને જ બધી વાત 
કેરો એટલે ખધું થઈ રહેશે. 


ઊણ૭ 


સોક્રેટીસ: ખરૂં, પણુ ખાળકો પોતાની માતાઓ અને 
ખ્હેનાને માન આપતાં શિખશે કઈ રીતે અથવા કેની પાસેથી ? 
તમારી પાસેથી તો નહિ જ; ખરૂં ના ? 

ગ્રામ્યજજનઃ ના, અમારી પાસેથી એ એમને શિખવાનું 
મળે એમ નથી. 

સોકેટીસઃ ત્યારે પછી એ તેમને શિખવવું કયાં? 

ગ્રાસ્યજનઃ નિશાળે. 

સોક્રેટીસઃ હા, પણુ નિશાળમાં એ કૈમ ખને ને ત્યાં 
માત્ર છોકરાએ જ ભણુતા હોય તો ? છોકરીએ ભણે નહિ અને 
ઘેર મેલી અને અજ્ઞાન રહે તો એમને માટે માન ઉત્પન્ન કઈ 
રીતે થાય ? 

ગ્રામ્યજનઃ એ ખધી મૂશ્કેલીએ છે, એ ખરૂં. 

સોકેટીસઃ તમને એમ નથી લાગતું કે તમે છોકરીઓને 
ગામના એક ખૃણામાં પૂરી રાખો--અથવા ડાકટર જેમ 
ચેપી રેગવાળાને જૂદા રાખે છે તેમ જાદી રાખો અને પછી 
ભલે તેમને ભણાવો તોપણુ તમારા આગલા રિવાજ રહેવાના ? 
છેડરાએ પોતાની માતાઓ અને ખ્હેનાને માન આપે એવું 
તમે ઈચ્છતા હો તો તમારે છોકરાએ અને છોકરીઓને 
ન્હાનપણુથી જ એક જ શાળામાં રાખવાં જેઈએ એટલે ત્યાં 
શિક્ષક અથવા શિક્ષિકા છોકરાઓને પાતાના ઉપદેશ અને 
વર્તનથી, તેમની સાથે ભણુતી છોકરીઓને તેમ તેમને ઘેર 
તેમની માતાઓને માન આપતાં શિખવશે. વળી ન્ટાની 
છોકરીએ પોતે છેડરાએ સાથે ભણુતી હોવાથી તેમ પોતાની સાથે 
છોકરાઓના જેવું જ શિક્ષક વગેરેનું વર્ત્તન થતું હોવાથી, 
પોતાના મનમાં એમ સમજશે કે અમે છોકરાએ કરતાં કોઇ 


૧૭૮ 


રીતે ઉતરતી નહિ પણુ તેમના જેવી છીએ અને તેમ સમજ 
તેએ પોતાને માન આપવા લાગશે અને ભણેલી હોવાથી 
બીજાના માનને યોગ્ય થશે. તેએ મ્હોટી થશે અને પરણુરી 
ત્યારે તેમના ધણી પણુ તેમનું માન રાખશે અને તેએ પોતાન! 
છોકરાંઓને એ પાઠ શિખવશે. 

ગ્રામ્યજનઃ વાત તો ખહુ ઉત્તમ છે પણુ, સોકેટીસજી; 
એ ખધું કરતાં તો વર્ષો વીતી જશે. 

સોક્રેટીસ : ત્યારે તો છોકરીએ ને તુરત જ નિશાળે મોક: 
લવા માંડો. જે છોકરાએ નિશાળે ભણ્યા હોય તેઓ પોતાની 
અભણુ અને અજ્તાન માતાઓ અને માત્ર છાણાં થાપી અને 
ધરેણાં પહેરી જાણુતી હોય એવી પોતાની ખ્ડેનેો વગેરેને 
માનથી જુએ એ સંભવિત નથી. મારા ભોળા ભાઈ એ, તમને 
જીંદગીનું ખરૂં સુખ શું છે એ વાતની ખખર જ નથી. હું જે 
કાંઈ સારૂં શિખ્યો છું તે મારી માતા પાસેથી શિ*્યો છું, અને 
ખેનું સમરણુ એ મારા જીવનની એક અતિ પવિત્ર વસ્તુ છે. 

ગ્રાસ્યજન : તમારી માતા તો ખહુ ભારે આ હરશે, 
સોાકેટીસજી. 

સોકેટીસઃ મારી માતા ખરેખરી ઉત્તમ સ્રી ટુવી. 
પણુ એવી સ્ત્રી તમારા બધાની માતા થઈ શકી હોત, અને 

તમારી દીકરીએ પણુ થઈ શકશે: માત્ર તેમને તમારે યોગ્ય 

શિક્ષણુ આપવું જેઈ એ છે અને તેમનું માન રાખવું જોઈએ 
છે. મ્હારા ભાઈઓ, મ્હારાં છોકરાંએ તેમની માતા પાસેથી આ 
અધા પાઠ શિખી રહ્યાં છે. 

ગ્રામ્યજન : અમને એ વાત સાંભળી કઈ નવાઈ લાગતી 


ન 


નથી, કારણુ કે અસે તમારાં સ્રીને અમારા ગાસમાં આવી 


૧૭૯ 


અમારાં બાળકોને તપાસી નેતાં અને અમારી સ્રીઓને પોતાનાં 
ખાળકોને કેમ સાચવવાં એ ખાખતનું સ્તાન આપતાં ન્નેયાં અને 
સાંભળ્યાં છે. પેલે દિવસ એણુ એક સારૂં છેકરૂં પોતાના 
હાથમાં લઈ ઉંચું કરી સહુને કહ્યું હતું કે “જુએ, છોકરાંઓ 
તો આવાં ન્નેઈએ |” અને એ ઉપાડેલું છેકરૂં પણુ છોકરો 
નહિ પણુ છેડરી ટુતી. એમને મન તો છોકરાએ અને 
છોકરીએ ખન્ને સરખાં છે. ધન્ય છે એવી બાઈઆઓને! 

પટેલઃ અને એ છેડરી હુતી હેઢની ! 

ગ્રાસ્યજનઃ અને એમનાં પોતાનાં છોકરાંઓને પણુ અસે 
એમના તંખુની ખહાર રમતાં નેયાં છે. તેઓ કેવાં સ્વચ્છ અને 
સુઘડ હુતાં! એમનાં કપડાં ખધાં વિલાયતથી શિવાઈ આવ્યાં હુશેઃ 
એવાં મજાનાં કપડાં અહેં કોણુ શિવે? 

સોક્રેટીસ : ના, ભાઈ, ના. એ બધાં શિબ્યાં છે છોકરાંએઓની 
માએ. એવાં જ કપડાં પેલે ગામ * ઝૃટુશાળા કાઢી છે તેમાં 
શિવતાં શિખવવામાં આવે છે અને તમારા લોકનાં બેરાંએ એવું 
કામ કરતાં શિ'ખ્યાં છે. એ જ શાળામાં ઓને રિક્ષણુ આપવાનું 
જ્ઞાન પણુ આપવામાં આવે છે. માટે તમે તમારી છોકરીઓને 
શાળામાં ભણુવા મોકલો અને છેકરાઓ તેમનું માન રાખે એમ 
તેમને શિક્ષણુ આપો. તમારે સારાં છેકરાંએ નનેઈતાં હોય 
તો સારી માતાઓ જેઈ એ, અને માતાઓ સારી કરવા માટે 
સ્રીઆને માન આપવું ન્નેઈ એ. 

બ્રામ્યજન: અસે અમારી ન્યાતોના પટેલોને આ ખખી 
વાત કરીશું અને છેડ્રીઓને છોકરાઓની આ નવી શાળા 


* ગુરગામ. 


૧૮૦ 


થઈ છે તેમાં મોકલવા રજ માગીશું. અત્યારે તો એ છોકરાઓની 
શાળા છે પણુ પછી એ ગ્રામ્ય શાળા થરી. 

સોકેટીસઃ એ ખરાખર છે. એ ગ્રામ્ય શાળા થવી નઈ એ. 
અને તમારી ન્યાતના પટેલ તમને રજા ન આપે તો મને 
એક વખત તેમની સાથે વાત કરવા દો એટલે પછી જોધ 
લઈશ. પણુ, આ ન્યાતના પટેલોની વાત કરે છે તે ખરેખર 
વાત છે કે તમારી પોતાની આળસ અને ઢીલને માટે ખ્ટાન 
કાઢો છો ? મને તમારી આ વાત વિષે શંકા છે, કારણુ રૈ 
જ્યારે કાંઈ સુધારે કરવાની વાત કરૂં ષ્ડું ત્યારે તમે તેમને 
યાદ કરો છો અને કહો છો કે એ અમને સુધારા કરવ 
દૈતા નથી. એ પટેલો તો હમેશાં અદશ્ય જ રહે છે. 

ગ્રામ્યજનઃ આ તમારી શંકા છેક ખોટી નથી. પણુ અ 
વાતમાં તો ન્યાતના પટેલે ખરેખર આડે આવે છે. 

સોકેટીસઃ એ છું માનું છું. પણુ મને માક્‌ ડરને 
પેલી શંકા. 

ગ્રાસ્યજનઃ તમને માફ્‌ કરવાનું કાંઈ હોય જ નહિ 
સોકટીસજી. માક્‌ તો તમે અમને કરે, ડારણુ કે તમે આટહ 
ખધું અમારા હિત માટે કહો છો છતાં અસે એ પ્રમાણે 
આચરતા નથી. 

સોક્રેટીસ: વારૂ, ત્યારે હું જઈશ. રામ રામ, રામ રામ. 

ગ્રાસ્યજનઃ રામ રાસ, રામ રામ. 


છેવટની સલામ 


સોક્રેટીસ એક દિવસ ગંભીર ચહેરે ચોરે આવ્યા એટલે 
લોકોએ માન્યું કે આજે ચોક્કસ કાંઈ અવળું થયું હરે, અને 
ટૂ્ગધ કે ગંદા છોકરાં કરતાં કંઈ વધારે ખરાખ વાત વિષે 
સોકેટીસને કાંઈ કહેવાનું હશે. ત્યાં તો સોકેટીસ બોલ્યાઃ “માર 
ભાઈઓ, આજે મને દિલગીરી થાય છે. હું હુવે તમારી ખધાર્ન 
રજા લઉ છું.” 

ગ્રામ્યજનઃ કેમ, સોકેટીસજી, શું છે વળી? 

સોક્રઢીસઃ જુએ, મારેય છોકરાં છે અને તેમને મા 
તેમના દેશ લઈ જઈ લભણાવવાનાં છે અને મને પણુ માર 
દૈશમાં જવાની ખહુ ઈચ્છા છે. તમે અને તમારાં ગામ મને 
ખડું વ્હાલાં છે અને હું તમને છેડી જવા ખુશી નથી, પણ 
મારાથી ઢુવે રહેવાય તેમ નથી અને મારે જવું જેઈ એ. 

ગ્રામ્યજનઃ તમે જશે એટલે અમે શું કરીશું? અરે 
તો પાછા હુતા એવાને એવા મેલા, ઘેલા અને ગંદા થઈશું 

સોક્રેટીસ: ના, હુવે એમ નહિ થાય. તસે હવે બરાખઃ 
જાણ્યું છે કે સ્વચ્છતાથી આરોગ્ય અને ધનની વૃદ્ધિ થાય છે 
તેમ નકામો ખગાડ કરવાથી પાયમાલી થાય છે અને સ્ત્રી ભણેલ 
હોય તો ધર તેમ ખાળખબચ્ચાં સુખી થાય છે. 

ગ્રામ્યજનઃ એ ખધું ઠીક છે, પણુ તસે જાણે છે ] 
અમે બહું આળસુ અને કજીયાખોર છીએ, અને સારૂં કાર 
કરવામાં ભેગા મળી કામ કરવાનું જાણુતા નથી. 

સોક્રેટીસ: ભૂંડા કામમાં તો તુરત એકઠા થઈ જાએ છે 


એ તો હું જાણું છું. 


૧૮૨ 


ગ્રામ્યજનઃ સોક્રેટીસજી, વળી માંડયું કે? આ રજા 
લેવાને દિવસે ય પણુ તસે કડવાં વચન તો કહેવાના જ; ખરૂં ના? 
પણુ તમે કહો છો એ ખરૂ છે અને આ બધું જે તમે અમને 
શિખવ્યું છે તે કેમ ચાલશે એ વાતની અમને [ચતા થાય છે. 

સોક્રેટીસ : તમારે ભેગા મળી એ કામ ચાલુ રાખવું 
જોઈએ છે. 

ગ્રામ્યજનઃ કેવી રીતે? 

સોક્રેટીસ: તસે સહુકારી મંડલના લોકોને અણું બોલાવો 
અને આહેં એક મંડલી સ્થાપો. 

ગ્રામ્યજનઃ એ કેમ કરવું ? 

સોક્રેટીસ : સાંભળો : પ્રથમ તમે એક મંડલ ખાંધો અને 
તેમાં આ નવા નિયમ વગેરે પાળવાની પ્રતિસ્તા લો એટલે તમે 
એ પાળરો!ઃ કોઈ ન પાળે તો તેને દંડ કરવો. 

ગ્રામ્યજનઃ એ તો બહુ મજાની વાત, પણુ એ મંડલ 
ચાલુ કેમ રાખવું? 

સોક્રેટીસ: સહુકારી મંડલના નેકર દ્વારા : જાએઓને, એ 
લોકો આ ખધી બેંકો ચલાવે છે ના ? 

ગ્રામ્યજન : અસે એ પ્રમાણે કરીશું. 

સોકેટીસ : વારૂ, સલામ, મારા ખંધુઓ. મૈ તમને ઘણાં 
કડવાં વચન કહ્યાં છે, પણુ તમે મને વ્હાલા છો અને મને તમને 
છોડી જવું ગમતું નથી. 

ગ્રાસ્યજનઃ સોક્રટીસજી, તમે તો અમને નદા જ લોક 
કરી નાંખ્યા છે અને અમને સુખી, નિરોગી અને ઉઘમી 
ખનાવ્યા છે. ઈશ્વર તમારૂં કલ્યાણુ કરો અને તમને બ્હેલા 
બ્ડેલા જલદી પાછા લઈ આવો! 


૬૮૩ 


સોકેટીસઃ પાછા! હુવે હું પાછો કઈ રીતે આવું! 

ગ્રામ્યજન; તમારે પાછા તો આવવું જ જેઈ એ. 

સોક્રેટીસ: વારૂ, સાંભળો ત્યારે. મેં તમને જે જે કરવાનું 
કહ્યું છે અને તમારી સાથે રહી કરી ખતાવ્યું છે તે ખધું તસે 
કરશે અને એમાં પાછા નહિ પડો તો હું જરૂર પાછે આવીશ. 

ગ્રામ્યજનઃ એ ખધું કરવાની અસે પ્રતિજ્ઞા લઈ એ છીએ. 

સોક્રેટીસ: તમારી ખધાની પ્રતિજ્ઞા એ કેવી છે તે હું 
ખરાખર જાણું છું. 

ગ્રાસ્યજનઃ વળી એની એ વાત માંડી, સોક્ેટીસજી ! 

સોકેટીસ: હું દિલગીર છું, પણુ હું તમને ઘણુ વર્ષ થયાં 
જાણું છું. 

ગ્રામ્યજનઃ પણુ આ તો અમારી પાડી પ્રતિત્ઞા સમજ- 
ન. તમેજ અમને શિખવ્યું છે કે અમારે અમારૂં વચન 
પાળવું જેઈએ, અને એટલું નહિ કરીએ તો પછી અમારાં 
છોકરાંએ સાચા બોલાં ક્યાંથી થશે ? 

સોક્રેટીસઃ હા, એ ખરાખર. તસે જે તમારૂં વચન 
પાળશે અને આ જ્તાન બીજા જીલ્લાઓમાં ફેલાવશે તો ગ્રુર- 
ગામમાં જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે તે આખા હેંદુસ્થાનમાં થશે, અને 
હું નકી પાછો આવીશ અતે જેઈ જઈશ કે તસે તમારૂં 
વચન પાળી કેવા સુખી થયા છે. 

ગ્રાસ્યજનઃ ત્યારે તો તમારે અમારા ભલા માટે ખીજું 
પણુ કેટલુંક કહેવાનું હશે. 

સોકેટીસ: હુજુ તો આપણે શરૂઆત કરી છે. 

ગ્રામ્યજનઃ સુધારાનો માર્ગ અઘરા તો ખરો? 

સોક્રેટીસ: બરાબર. દરેક નવું પગલું લઈએ એટલે 


૬૧૮૪ 


નવી નવી મૃશ્કેલીએ ઉભી થવાની અને નવું નવું કરવાનું 

ગ્રામ્યજનઃ પણુ, સોક્ેટીસજી, તમારે દેશ તો 
વાતે પણું હશે, નષ્ડિ વારૂ ? 

સોક્રેટીસ: નારે ભાઈ, એ વળી કોણે કહ્યું? ત્યાં પણુ 
આટલે ખધે સુધારો કર્યો છે છતાં ઘણું કરવાનું બાકી 
ખરી વાત તો એ છે કે જેમ સુધારે વધારે થતો જાય, 
નવી નવી વાતો કરવાની ઉભી થતી જાય. હું ત્યાંય ક 
કરી શકુ તો કેવું સારૂં? 

ગ્રામ્યજજનઃ સોાક્ેટીસજી, પણુ તમે ત્યાં કામમાં 
ગુંથાતા નહિ, કેમ કે નહિ તો ત્યાંજ રહી જશે. તમે 
છે એ વાત ખરી હોય તો પછી અમારે તમોરી 
તુરત પડશે. 

સોક્રેટીસ: શા માટે? 

ગ્રામ્યજનઃ કારણુ કે અમે ઢવે નિશ્ચય ડર્યા 1 
અમારે સુધારા કરવો, અને તમે ડહા છો કે જેમ સુ 
વધે તેમ નવું નવું સૂઝે. તો પછી, સોકેટીસજી બ્હેલા પાછા આ' 

સોક્રેટીસ: તમે તમારૂં વચન પાળને એટલે હું 
મારૂં વચન પાળીશ. 

ગ્રામ્યજનઃ વારૂ, એ ખરાખર. આપણે ખન્ને 
પાડા બંધાયા. 

સોક્ેટીસઃ સલામ, સલામ, મારા ભાઈઓ, ઈશ્વર ત 
સલામત રાખે. 

ગ્રામ્યજનઃ સલામ, સોકેટીસજી, સલામઃ તમને 
ઈશ્વર સલામત રાખે. 


સોક્ેટીસની જય 


સોક્રેટીસ વિદાય થવાના છે એ વાત ચારે ખાજા ફેલાઈ 
ગઈ અને જાનવરો અને પ્રાણીએ પણુ એ વિષે વાતો કરવા 
લાગ્યાં. મચ્છરે કહ્યું: “ખઝઝઝ, હાશ ! હુલે મને નિરાંત થઈ 
ઠીક થયું કે એ જય છે. અમારી આખી જાત મરી ગઈ 
અને હું એકજ ખાકી છું. લોકોએ ખધાં ખાબાચીઆં વગેરે 
પૂરી દીધાં છે અને વરસાદમાં કયાંય પાણી ભરાય છે તો તુરત 
એના ઉપર ગ્યાસલેટ નાંખે છે એટલે હુવે મારે તો ઇંડા મૂકવા 
જેટલી ચે જગ્યા નથી. વળી લોકોનાં ઘર એવાં સ્વચ્છ અને 
હુવા અને પ્રકાશવાળાં છે અને ધરમાં કે ઘરની ખહાર કચરા 
એટલે થોડો રહે છે કે મારે રહેવાની જગ્યા ક્યાંય નથી.” 

માખી બોલીઃ “બાઈ, મનેય એ દુઃખ છે. મારેય 
ઇંડા મૂકવાની જગ્યા નથી તેમ મને ખાવા કાંઈ મળતું નથી, 
કારણુ કે હુવે તો લોકો પોતાની ખાવાની વસ્તુઓ હાંકવા 
લાગ્યા છે.” 

ચાંચડ લંગડાતો લંગડાતો બોલ્યોઃ “મારૂં શું? મારે તો 
અંધારી જગ્યા જેઈએ, પણુ તે હુવે કાઢવી કયાંથી? હુવે તો 
ધરમાં પ્રકાશ પ્રકાશ થઈ રહ્યા છે અને હુવા પણુ પુષ્કળ આવે 
જાય છે. ” 

ઉંદર બોલ્યોઃ “તમારે મારા જેવી ઝુશ્કેલી નથી. 
હું તો ઘરમાં નજરે પડું કે સુઓ જાણુવો. મારા દરમાં ઝેરી 
હેવા નાંખવા માંડ્યા છે અને ખેતરમાં પણુ એમજ કરે છે. 
અને પ્રકાશ તો હું જોઈજ શકતો નથી અને હુવે તો પુષ્કળ 
ખારી ખારણાં' છે એટલે બધે ય પ્રકાશ છે.” 


૧૮૬ 


કુતરો બોલ્યોઃ “ખ્હાઉ, બ્હાઉ; મને તો સોકેટીસ ખબ 
ગમે છે. તમે ગમે તે બોલે. જાએ, હવે તો મને રહેવા 
ધર મળ્યું અને ખાવાનુંચ ખરાખર મળે છે. મારૂં નામ પ 
પાડયું છે અને જાએ, આ કેવો મજાને। પટ્ટો મારે ગળે ખાંધ 
છે. વળી ઘર સંભાળવાનું મને શિખવવામાં આવ્યું છે અ 
હુવે તો મને ઉંદર પકડતાં અને એવું એવું ઘણું કરતાં આવ 
છે. હવે તો હું માણુસનો મિત્ર થયો છું. સાકેટીસની જઃ 
સોક્રેટીસની જય.” 

ભંડઃ બ્હુરૂ, જ્હુરૂ, મારૂં તો બધુંય ગયું. મનેનમ 
ખાવાનું કે ન મળે રહેવાને ઘર. હવે તો ઉકરડા થે ગયા એટ 
૨હું કયાં અને ખાઉં શું? અને મારે જવું ક્યાં? 

જંગલનાં જાનવરો અને પ્રાણીઓ પણુ સોક્રેટીસે જે સુધા 
કર્યા હતા તે વિષે ચર્ચા કરવા લાગ્યાં. તેતર બહુ કોધે ભરા 
હતાં. તેતરી બાલી: “આગળ તો ખેતરોમાં એટલે! બધે કેચ 
અને એટલું બધું ઘાસ રહેતું કે અમે તો આખો દિવસ તે 
સંતાઈ રહીએ તો ખખરેય ન પડે. પણુ હવેતો લેોહાનાં ટુળ વાપ 
છે એટલે ખેતરમાં ભોાથાં વગેરે કાંઈ રહેતું નથી અને ખે: 
સાફ થઈ નજય છે. આને લીધે અમારે સોલ ન્હાના હૈ 
ત્યારે સંતાવાની જગ્યા તો રહી જ નહિ.” 

તેતર બોલ્યોઃ એ વાત જવા દે. સંતાવાની વાત . : 
કરવી ? રાત્રે સુવાની જગ્યા પણુ હુવે તો રહી નથી કાય 
કૈ આ થોર બોર ખધાં કાપી નાંખ્યા છે, આગલે વખત ક 
અને આજને કયાં ! સોકેટીસ ભલે જતો. 

આ વાલ થવી હુતી ત્યાં એક સુવર આવ્યો. તે: ક્ર 
ભરાયો હતો: “હું ન્હાના હતો ત્યારે તો બધો ક્વિસ ..ઃ 


૧૮૭ 


જંગલમાં ભરાઈ રહેતો અને રાત્રે શેરડી ખાતો. પણુ હવે તો 
આ નવી શેરડી એવી ફઠણુ છે કે મારા દાંતેય એમાં વળગતા 
નથી. વળી જંગલમાં હુવે તો વાડી જેવું કરી નાંખ્યું છે અને 
ધાસ અને .ઝાડ ઉગવા લાગ્યાં છે એટલે મારે રહેવાની 
જગ્યા નથી. હવે તો મારે રોજ સવારના નદી કાંઠે છેયામાં 
જઈ રહેવું પડે છે. હુઉઉ, ટુઉઉ, સોક્રેટીસ આ મ અને 
હું આ ચાલ્યો.” 

સોકેટીસે કહ્યું: “ ચાલ્યો જા, મારા ટ્રમન, આજે 
તો તું સહીસલામત છે કેમ કે મારી પાસે મારા ભાલે નથી.'' 

ત્યાં એક પહેલવેતરી ગાય પોતાના સુંદર વાછરૂને લઈ ને 
આવી અને બોલી: “ આ લંડો ભમરાળા ઠીક જાય છે! 
જુએાને, એ કેવું બોલતો હતો ! કહેતો હતો કે આ મેલાં ભંડા 
માણુસેો અમારાં કરતાં સ્હેજ સારાં છે. અમારા કરતાં સ્હેજ 
સારાં! હાં! જીઓ આ મારૂં વાછરૂં! હું એને રોજ દસ વાર 
ચાટી સાક્‌ કરૂં છું અને માણુસો તો પોતાનાં છોકરાંઓને 
અત્યારસુધી તો મહિનામાં એક વાર પણુ નવડાવતાં નહોતાં. 
અને હું કેવી છું! મારી જાત કઈ ! હું તો ચોખ્ખી હીસાર 
જાતની છું! અને આ લંડા ભમરાળાએ અમારી તુલના 
માણુસ સાથે કરી!” 

એક ધરડી ગાય પાસે ઉભેલી ઢુતી તેણે તેના પડખામાં 
શૌંગડું ભરાવી કહ્યું: “હુવે બહું ચખાખળી થા માં. તું હીસાની 
છે એ માટે તો પગ પૂજ્ય સાકેટીસના. એણુ હીસારની એલાદ 
આહેં દાખલ કરી. અમે આગળ કેમ રહેતાં એ વાવની તો 
તને ખખરે કયાંથી હોય ! આગળ કાંઈ આવી મજાની જગ્યામાં 
અમને રહેવાનું નહોતું. અમારે રહેવાની જગ્યા તો એવી 


૧૮૯ 


અંધારી ને મેલી હોય કે એમાં પગ મૂકવાનુંચે મન ન થાય. 
અને અમે પાણી કેવું પીતાં! મેલું અને કચરાવાળું, અને 
ખાવાનુંચે પૂરૂ મળતું નહિ. એ તો અત્યારે નીરણુચારો અને 
પાણીનું સુખ થયું છે. આ ખધું તું શું જાણે ? સોક્રેટીસના 
તો આપણે સહુએ પગ પૂજવા જેઈએ. એણે માભુસોને કહી 
કહી આપણું છાણુ બળતું ખંધ કરાવ્યું. હુવે એ બધું ખેતરમાં 
લઈ જાય છે અને ત્યારથી આપણુને ખાવાનું પુષ્કળ મળે છે. 
આપણે તો કહેવું નેઈએ કે સોકેટીસની જય.” 

ગપેડો ભંકી બોલ્યોઃ હવે મને સારૂં ખાવાનું મળે છે. 
મારે ઉકરડે જઈ ભૂંડ સાથે મારો ખોરાક શેાધવાની જરૂર 
રહી નથી. જય થાઓ સોકેટીસની, 

મયુર બોલ્યો: કુક, મૂક, કૂક, ફૂકઃ આગળ મારે ઉકરડા 
ઉપર બેસવું પડતું, પણુ હુવે તો હું ફૂલવાડીમાં જઈ મારી 
કેલા ખેલું છું, અને સાંજ સવાર સ્વચ્છ અને સુખી ખાળકે 
અતે સ્રીખ મને ખાવાનું આપે છે. આ ખધા સાટે જય 
થાએ સોકેટીસની. 


